“En ef við nú reyndum að brjótast það beint, 
þó brekkurnar verði þar hærri? 

Vort ferðalag gengur svo grátlega seint, 
og gaufið og krókana höfum við reynt — 
og framtíðar landið er f jærri. 

Og meðan hin kolsvörtu miðalda ský, 
sem myrkur á heiðunum lágu, 
var huggunin einasta hörmunum í, 
að hefja sinn anda að landinu því — 
þar brostu við tindarnir bláu.” 




JStautin 




Rit um andleg mál og skoðanafrelsi 


ANNAR ÁRGANGUR 
1945 

é. 


Ritstjórnarnefnd: 

Ritstjóri: séra Halldór E. Johnson 
Ritstjóri kvennadeildar: Guðrún H. Finnsdóttir 
Meðritstjórar: séra Eyjólfur J. Melan 
séra Philip M. Pétursson 



WINNIPEG, MANITOBA 

Gefið út af hinu Sameinaða Kirkjufélagi islendinga í Norður Ameriku 





EFNISYFIRLIT 


Af sjónarhól (kirkjulegir viðburðir). 

Grisk kaþólska kirkjan á Rússiandi. 

Biskupa kirkjan á Englandi. 

Lúterska kirkjan í ýmsum iöndum. 

Ásatrú . v . 

Útfall, kvæði, Páll S. Pálsson... 

Frummenn ...... 

Aðsókn, kvæði, V. G. Guttormsson. 

Lúterskan og Menningarfélagið í Norður Dakota. 

Bjargráð Benjamíns... 

Óráðna gátan, kvæði, L. B. N. 

Eg kvíði ekki komanda degi, kvæði, L. B. N. 

Magnús Jónsson frá Fjalli, með mynd, G. J. Oleson. 
Að Breiðabliki, ritdómar... 


Bls. 
. 1 

. 5 
. 8 
. 10 
. 15 
. 43 
. 44 
. 47 
. 49 
. 68 
. 74 
. 74 
. 75 
. 78 


DEILD KVENNASAMBANDSINS 

Afleiðingar siðskiftanna, fyrirlestur, Dr. Stefán Einarsson. 81 

Hringurinn, kvæði, frú Jakobina Johnson. 94 

Abyrgðarhluti vor á sviðum fræðslu fullorðinna, 

frú Stefanía Sigurðsson, M.Sc. 95 

Leikskóli í New York, frú Gerður J. Steinthórsson.105 

Betri skólar út um sveitir, frú Andrea Johnson.108 

Ávarp, frú Anna Kristjánsson. r. .110 

Frétta sambönd (starf Sambandskvenfélaganna).112 
























Umboðsmaður: 

PÁLL S. PÁLSSON, 

796 Banning St., Winnipeg, Man. 

Annast útsending og tekur á móti áskriftargjöldum. 


Áskriftargjald einn dollar. 


Prentað hjá Viking Press Ltd., 853 Sargent Ave., Winnipeg, Man. 


Mxciutin 

ÁRSRIT HINS SAMEINAÐA KIRKJUFÉLAGS 


2. ár Winnipeg, Man., júní 1945 Nr. 1 


Af sJÓB^arlból 


Aldrei hafa heimsbúar verið jafn sammála um verkefni 
sitt sem nú. Þótt þeim greini ennþá á um aðferðir eru svo að 
segja allir á einu máli, að til heimsfriðar verði að stofna eigi 
mannkynið að bjargast og byggja skuli til bóta en ekki niður- 
rífs. 

Stefnur og stofnanir mælast því fyrst og fremst eftir því 
hversu mikið eða lítið þær séu líklegar að leggja að mörkum 
til þeirrar nýmenningar, sem byggist á friði og réttlæti, sátt 
og samvinu í mannfélaginu. Samfara þessu ríkir sú hugsun 
alment að við höfum, að mjög mik'lu leyti farið villir vegar í 
framsókninni og að ýmsar af okkar þjóðstofnunum séu úreltar 
og menningunni til meinbægnis. Annað hvert verði nú þessar 
stofhanir að gerbreytast eða þessum nátttröllum við lífsins 
leiðir verði úr vegi rutt í framrás aldanna. 

Þessum spádómi er einkum beint að stjórnarháttum, skól- 
um og kirkjunni. Um tvö fyrri atriðin verður hér ekki bein- 
leiðis rætt, en um aðstæður kirkjunnar ættum við að afla 
okkur hinnar beztu þekkingar, svo ganga kirkjunnar megi 
verða sem gæfuríkust í framtíðinni. 

Hjáróma raddir heyrast þó við og við, sem fullyrða að kirkj- 
unni komi heimslífið ekkert við. Þetta er hugsunarlaust munn- 
flapur aðeins því þetta er ekki sannfæring nokkurs manns, 
hversu grunnfær sem hann kann annars að vera. Allir telja 
það sjálfsagt, að kirkjan hafi einhver afskifti af siðferðismál- 
um mannanna og að hún styðji að fegurð og framförum mann- 
lísins. Þeir telja líka — og það alveg réttilega — að tilveru- 
réttur hennar byggist á vilja hennar og getu til að vinna þetta 
verk. Hin almenna vantrú manna á nauðsyn kirkjunnar, og 
tómlæti þeirra í því að efla hag hennar, læknast heldur ekki 
með öðru en því, að kirkjan sýni það í verki, að hún bæði geti 
og vilji efla frið, réttlæti, sátt og samvinnu meðal mannanna 


1 




og meðal þjóðanna. í einu orði sagt að stofna og starfrækja 
það guðsríki, sem Kristur boðar. 

Við tölum einatt um kirkjuna sem eina .heild en þetta er 
með öllu rangt. Kirkjan greinist í margar deildir og hefir 
ekkert sameiginlegt stefnumark. Jafnvel innan hinna ýmsa 
kirkjudeilda eru stefnurnar oftast margar og hjáleitar. Við 
getum aðeins talað um hlutfallslega frjálslyndar kirkjur. Það 
kennir íhalds í hinum allra frjálslyndustu þeirra og frjáls- 
hyggju í þeim þröngsýnustu. Samt sem áður er hægt að skil- 
greina þær eftir því hver aðal stefnan er, hvert þar ríkir til- 
tölulega mikið eða lítið frjálslyndi, réttsýni og framfaralöngun. 

Að undanskildum nokkrum ofstækisflokkum er róm- 
verska kaþólska kirkjan efalaust lang miðaldarlegust og aftur- 
haldssömust þeirra á meðal. Rómverska kirkjan hefir tekið 
litlum breytingum í aðal atriðum síðan á miðöldum. Heims- 
yfirráð var aðal markmið hennar þá og er það enn í dag. Að 
þessu takmarki beinir hún í raun og veru öllum kröftum sín- 
um og þeir eru miklir. Hún er fjölmennasta kirkjudeildin, 
innan kristninnar. Hún hefir yfir miklum auðæfum að ráða 
og hefir úti allar klær til að næla sér í ennþá meiri. 
— Hún hefir afar fjölmenna og þaulæfða klerkastétt. 
Skipulagning hennar er fullkomin og fast mótuð. Leiðsögu- 
menn hennar eru klókir, velmentaðir og veraldar vanir. Þeir 
kunna manna bezt að haga seglum eftir vindi. Þeir styðja 
Franco á Spáni meðan honum og Márunum veitir þar betur. 
Þeir blessa hersveitir Mussolinis, sem leggja frá landi til að 
skapa Blálendingum aldurtila með eiturgasi. Fyrir þá bless- 
un og dálítin fjárstyrk, til að borga kostnaðinn, komast þeir 
að þeim samningi við II Duce, að mótmælendum sé alls ekki 
leyft að boða sína trú í Blálandi. Þar sem lýðræðisstjórnir 
sitja að völdum lofa þeir lýðræðið. Þeir fara varlega og nota 
sér tækifærin eins og til dæmis þegar kreppan hleypti ólgu í 
stjórnmálin hér vestra og marga tók að þverra traustið á þjóð- 
ræðið, fór Faðir Couchlin á stúfana og tók að boða grímu- 
klæddan “fasisma” í Ameríku. í Mexikó og Suður-Ameríku 
beita þeir sömu brögðum enn í dag. 

Þar sem einvaldar sitja öruggir á stóli takast strax ástir 
með þeim og kaþólsku klerkunum. Þegar óaldar flokkur stór- 
eignamanna og spánskra “falangera” (þ. e. a. s. fasista) steypa 
þjóðstjórninni í Argentínu og stofna til einræðis, verður þaö 
fyrsta verk þessarar ofibeldis stjórnar að lögbjóða trúarbragða 


2 



kenslu í öllum skólum undir umsjá kirkjunnar. Nær það 
jafnt til allra, svo Gyðingar og mótmælendur eru neyddir til 
að senda börn sín í skóla þar sem þeim verður kend kaþólska. 

í Mexikó er hin nánasta samvinna milli kaþólsku klerk- 
anna og uppreisnariflokks sem Synarchistar nefnast. Flokkur 
þessi hefir staðið fyrir alskyns hryðjuverkum. Nú síðast 
brendu þeir kirkjur og heimili frjálstrúar flokks nokkurs, sem 
á sér nýlendu í sveit sem La Gloria heitir í Vera Cruz-ríki. Er 
hroðalegt að lesa um þær misþyrmingar sem þetta friðsæla 
fólk varð að þola, en blöskrunarlegra samt, að vita að kaþólski 
klerkurinn Hermelindo Montealegre stóð fyrir árásinni ásamt 
Uascual Rodrigues borgarstjóra og Batazar Mendoza lögreglu- 
foringja. Allir þessir menn tilheyrðu Synarchista flokknum. 

Þetta vekur ógeð hjá heilbrigðu fólki en norðar í Quebec- 
fylki kveður klerkurinn Ledit þannig að orði: “Einungis Syn- 
archista stefnan getur bjargað Mexikó frá eyðileggingu því 
Synarchistar innræta mönnum hlýðni við kirkjuna og ást til 
heimilanna”. Andre Laurendeau, foringi hins nýmyndaða 
stjómmálaflokks “Bloc Populaire” harmar það mjög, að fyrir 
stríðs ástæður, hafi ennþá ekki tekist að stofna til meiri sam- 
vinnu milli Quebec-búa og “fasista” flokkanna meðal latneskra 
þjóða í Ameríku. 

í raun og veru hefir pápiska kirkjan aldrei fallið frá þeirri 
staðhæfingu að hún sé hinn rétti hluthafi alls valds og yfir- 
ráða í heiminum, þar sem hún fer með umboð guðs á jörðinni 
og þigg ur daglega leiðbeiningu frá honum í gegnum prestana. 
í “The Catholic Encyclopedia,” Vol. XIV, p. 252, stendur þessi 
klausa: “The Church, because of the uselessness of her insist- 
ence, or because of greater evils to be avoided, may waive the 
exercise of this jurisdiction, but in principle it is hers.” Hugs- 
unin er að þótt kirkjan, fyrir sérstakar ástæður kunni að gefa 
ríkinu vald yfir einstaklingnum þá sé þó alt veraldarvald frá 
henni þegið og henni einni bera að hlýða. 

Hún er altaf að bíða tækifæra, að taka þetta vald beint í 
sínar hendur og hugsar til heims yfirráða eins og á miðöldun- 
um. Hún styður einvaldana eftir föngum af því hún sjálf er 
einveldis og einræðisstofnun. Nú sem stendur sér hún tvo 
möguleika til að koma þessu í framkvæmd: Ef heimsmálin 
komast á ringulreið; ef atvinnuleysi og önbiirgð flýtur í kjöl- 
far þessa ófriðar, eins og svo oft áður í sögu veraldar, getur 
kaþóiska kirkjan enn á ný telft sínum Coughlins og Francos 


3 



fram og jafnframt haft taumhald á þessum herrum eins og 
hún nú hefir á Franco á Spáni; Salazar í Portúgal; Farrel í 
Argentínu og eins og hún hafði á þeim einvaldsherrunum: 
Arroyo del Rio í Ecuador og Martinez í El Salvador. Þegar 
þessir síðast nefndu tóku að heykjast í hásætinu afneitaði 
kirkjan þeim og reyndi að komast að hagfeldum samningum 
við uppreisnar foringjana, sem tóku völdin. 

Þeir kaþólsku hafa fundið annað tromp í spilunum. Sem 
auðvalds stofnun á þessi kirkja auðfjár á rentu í ýmsum 
fyrirtækjum víða um heim. Til eru auðvitað kaþólskir prest- 
ar, sem láta sér ant um sín sóknatfbörn eins og t. d. franski 
presturinn sem Pierre van Paasen lýsir svo snildarlega, en 
kirkjuhöfðingjarnir í Róm reikna inntektir kirkjunnar í rent- 
um og rentu-rentum og á þeim sannast ummæli Krists: “Þar 
sem yðar f jársjóður er o. s. frv.” Þeir bindast því samtökum við 
fjárplógsmenn og stóriðjuhölda víða um lönd til átaka gegn 
almenningi. f félagi við þessa menn leitast þeir við að efla 
flokk móti öllum hreyfingum og þó einkum gegn kommúnista 
stefnunni. Inní and-kommúnista sambandið hyggjast þeir að 
draga flést eða öll auðvaldsríkin með tímanum og gerast sjálfir 
miðstöð og leiðbeinar í átökum þeirra gegn Rússum. Gæti þá 
dregið til alheims styrjaldar enn á ný. Menn eiga bágt með 
að trúa þessu, og þeim er það ekki láandi. Þeir geta ekki trúað 
því að nokkur maður og allra sízt sá eða þeir, sem hafa guðs- 
nafn sífelt á vörunum, séu svo kaldrifjaðir í raun og veru að 
stofna til styrjaldar. Hvað þá um Spán? Skirðist kaþólska 
rómverska kirkjan við að ganga til lags með Franco og hinum 
múhamisku Márum frá Morocco, er veittu þeim vígsgengi? 
Ekki létu kardinálarnir sér það blöskra þótt sú uppreisn, gegn 
löglegri lýðveldisstjórn, kostaði um eða yfir miljón mannslíf. 

Vitaskuld eru margir góðir og heiðarlegir menn kaþólskr- 
ar trúar, en séu þer rétttrúaðir samkvæmt sínum játningum, 
ber þeim ekki að bera brigður á boð páfans, eða kirkju höfð- 
inganna, heldur hlýða þeim í fullu trausti að sannleikurinn búi 
í þeim í fylling andans og að þeir í orðum sínum og æði opin- 
beri guðs vilja í einu og öllu. Engir menn eru þaulæfðari í 
því að hylja markmið sitt undir helgihjúpi en kalþólsku pre- 
látarnir. Alt “guðsþjónustu” form þeirra er þaulhugsað og 
miðar að því að leiða hugann frá heimslífinu inn í draumværa 
hugsjóna dáleiðslu um dýrðina hinumegin. Samvizkunni er 
svefnþorn stungið, þar sem syndirnar afplánast með skrifta- 


4 


gerðum og lausnargjaldi. Sjálfstæði hugsananna sljófgast, 
þar sem kirkjan tekur á sig alla ábyrgðina. Að hér sé sízt 
farið með staðlausa stafi er auðgert að sanna með því að tilfæra 
nokkra staði úr þeirra eigin trúfræða bókum. “Er leyfilegt að 
fara með fals og lýgi? Já, þegar menn eru spurðir óskamm- 
feilna spurninga” (þ. e. a. s. óskammfeilna að dómi kirkjunn- 
ar). Þetta stendur skýrum stöfum á 163 síðu í “The National 
Catholic Almanac, 1943. Þetta er svo enn betur útskýrt í bók- 
inni “Faith and Morals” bls. 137”. Þar er rætt um skírlífis 
brot, af því hún hafði skrifað það fyrir kirkjuvaldinu og þegið 
ásakar hana um þetta afbrot neitar hún því, alveg réttilega, 
samkvæmt kaþólskunni, enda þótt hún hefði drýgt slíkt af- 
brot, af því hún hafði skriftað það fyrir kirkjvaldinu og þegið 
aflausn kirkjunnar. Glæpurinn var þar af leiðandi afmáður í 
hennar eigin vitund og henni bar engin nauðsyn til að standa 
eiginmanninum reikningsskap þeirra gerða framar. 

Stöku sinnum kemur það fyrir, að málsvarar kaþólsku 
kirkjunnar hvetja menn beinleiðis til að óhlýðnast landslög- 
unum, eins og til dæmis Paul L. Blakely þegar hann segir: 
“Við eigum ekki að gneiða skatta aliþýðuskólunum til viðhalds. 
. . . Fyrsta skylda káþólskra foreldra er að halda börnum sín- 
um frá þeim. Samt sem áður gengur 50% af kaþólskum börn- 
um á þessa guðlausu skóla.” 

Hvergi er alþýðu fræðslan lélegri en í þeim löndum, sem 
hafa trúað kaþólsku kirkjunni fyrir uppfræðslunni, svo sem 
í Portúgal, Spáni og Suður-Ameríku ríkjunum. Þar sem 
skólaskylda er lögkidd, í mótmælenda löndum, stofnar ka- 
þólska kirkjan sína eigin skóla, þar sem mikil áherzla er lögð 
á að innræta nemendunum hlýðni við kirkjuna. 

Svefnþungur værðar drungi er nú að leggjast yfir heim- 
inn, og menn eru farnir að telja sér trú um einu megi gilda 
hverju menn trúi eða hvaða kirkju sé trúað fyrir uppfræðslu 
unglinga. Það, sem þar sé kent, sé annað hvort alt jafn gott 
eða þá jafn vitlaust eftir því sem menn telja sig trúaða eða 
vantrúaða. Samt er nú því þannig farið að þegar ríkisvaldið 
gerir beinleinis tilraun til að uppræta kirkjuna verður það að 
gefast upp í tilrauninni af því fólkið vill ekki án hennar vera. 

Grisk kaþólska kirkjan á Rússlandi 

Ríkiskirkjan gamla á Rússlandi hét nú í raun og veru 
“Hin rétttrúaða kaþólska kirkja” og þótti afar ströng og hind- 
urvitnakend. J. F. Hecker, sem mikið hefir gefið sig við þjóð- 


5 



fræðilegum vísindum segir um gömlu keisara kirkjuna á 
Rússlandi: “Keisarinn var höfuð þessarar kirkju sem nokkurs 
konar páfi. Hann hafði sér við hönd æsta og ofstækisfulla 
klerka, eins og til dæmis Síberíu munkinn Rasputin. Sveitar- 
prestarnir voru ákaflega óupplýstir. f klaustrunum, sem 
höfðu rífiegar inntektir, voru alskyns svik og kraftaverka 
blekkingar iðkaðar til að halda fólkinu við trúna.” 

Kirkjan barðist grimmilega gegn kommúnista byltingunni 
og Mietropolitan Tikhon, höfuð klerkur, hét þeim eilífri glötun 
er á einhvern hátt veittu “hinum djöfullegu kommúnistum 
hið minsta lið.” Byltingarmennirnir svöruðu í sömu mynd og 
þröngvaði kostum kirkjunnar á ýmsu lund en sá hluti fólksins, 
sem hataði prestana rændi þá og myrti. Nú hefir þessum deil- 
um slotað og þótt stjórnin væri andstæð kirkjuvaldinu og tak- 
markaði að ýmsu leyti sjálfstæði kirkjunnar leyfði hún samt 
altaf trúuðu fólki að koma saman til guðrækis iðkana. Kirkj- 
urnar voru aldrei eyðilagðar né notaðar til annars, nema þar 
sem fólkið afþakkaði þær með almennri atkvæðagreiðslu. 
Ríkið og kirkjan voru algerlega aðskilin og fólkið þurfti 
sjálft að standa straum af öllu kirkjuhaldi með frjálsum sam- 
tökum að því undanskildu að þeir fengu að nota kirkjurnar 
fyrir mjög lítið afgjald, sem gekk til þess að viðhalda þeirn. 
Utan heimilis var ekki leyft að kenna unglingum, innan 18 
ára aldurs, trúarbrögð, þó þau mættu að vísu fara í kirkju 
með foreldrum sínum. Öll trúarbragða kensla var stranglega 
bönnuð í skólunum. Samt fann Major A. S. Cooper, brezkur 
herforingi, á ferð sinni um Rússland, árið 1939: níu rétttrún- 
aðar kirkjur (grísk kaþólskar), fimm gyðingakirkjusr, eina 
lúterska og eina rómsversk kaþólska, í fullri starfrækslu, 
í borginni Kiev (Kænugarði) einni saman. Við síðasta mann- 
tal í Rússlandi, einnig árið 1939, kom það í ljós að V 3 fólksins 
í borgunum og % af sevitarbúum töldu sig tilheyra einhverj- 
um trúflokki. Að því er viðkemur sveitarfólki er þetta tals- 
vert hærri tala en í Bandaríkjunum, en aftur á móti teljast 
tiltölulega fleiri borgarbúar hér vestra meðlimir einhverra 
trúflokka. 

Um langt skeið var guðleysingja félag all öflugt í Rúss- 
landi og rak sitt afkristnunar starf með miklum áhuga. Nú 
hefir það verið leyst upp og stranglega bannað að fara niðrandi 
orðum, í ræðu eða riti, um trúarskoðanir annara. Allir eru 
frjálsir að trúa hverju sem þeir vilja, eða þá engu, en þeim er 


6 


alls ekki leyft að trufla aðra í trúar iðkunum þeirra. Biskup 
nokkur frá Ástralíu, á ferð um Rússland, segir frá því að hann 
hafi eitt sinn séð gamlan mann í Moscow krjúpa í bæn út á 
gangstéttinni, en nokkrir unglingur þyrptust þar saman og 
gerðu hróp að honum. Lögreglumaður kemur á vettvangin 
og rak strákana á burtu en hélt vörð um öldunginn unz hann 
hafði lokið bænagerðinni. Samt segir þessi sami biskup að 
hann hafi ekki orðið var við mikinn áhuga fyrir trúarbrögðum 
hjá þjóðinni, eða að minsta kosti ekki meðal unga fólksins. 
Hugur fólksins hneigist nú mjög að vísindum og hagnýtum 
efnum. Samt verður ekki annað ráðið af hinum eldri bók- 
mentum þeirra— og þeim yngri jafnvel líka — en að þjóðin sé 
dulræn og hugsjónarík. Kemur það máske hvergi betur í 
ljós en í tónlist hennar. 

Þótt í rússneska hernum séu engir herprestar hafa 
margir klerkar gengið í herinn og getið sér góðan 
orðstýr sem sjálfboðar í skæruflokkunum. Hafa þeir í engu 
reynst öðrum síðri til landvarnar og starfa á margan hátt með 
stjórn og þjóð. Hafa þeir enda verið útnefndir í ýmsar trún- 
aðarstöður. Til dæmis hafa æðstu menn kirkjunnar verið 
útnefndir í þær nefndir er skulu rannsaka hermdarverk Þjóð- 
verja á saklausu og friðsömu fólki, bæði í Ráðstjórnarríkjunum 
og á Póllandi. Vilji menn fræðast um þetta frekar ættu þeir að 
lesa: “The Truth About Religion in Russia”, eftir Sergius yfir- 
biskup; “Where the Nazis Left Their Mark”, eftir Metripoli- 
tan Nikolai; og “People, Church and State in Modern Russia”, 
eftir Paul B. Anderson o. s. frv. , 

Mér virðist hr. Anderson gefa sérstaklega óhlutdræga og 
fræðimannlega lýsing á ástandinu eins og það var og eins 
og það er. Hann gerir hvorki of mikið eða of lítið úr mótspyrn- 
unni gegn kirkjunni, á byltingar tímabilinu. Hann dregur 
heldur engan dul á andstæðurnar milli kirkjunnar, sem bygg- 
ir kenningar sínar á eldfornum erfikenningum; og kommúnis- 
ismans, sem byggir alla sína trú á raunvísindum. Þar sem 
ríkið og stjórnin hefir mentun ungdómsins í sínum höndum 
sitja vísindin auðvitað í fyrirrúmi og kirkjan verður að laga 
sig eftir staðreyndunum. Hún verður að vinna í samræmi við 
megin stefnu jafnaðarmenskunnar og virða allar vísindalegar 
niðurstöður. Um langt skeið var kirkjunni meinað að prenta 
biblíur eða önnur trúrit og hún mátti heldur ekki hafa sér- 
skóla til guðfræðisnáms. Nú eru allar þessar tálmanir teknar 


7 


úr vegi og verður fróðlegt að sjá hversu greiðlega henni geng- 
ur að nota sér þessi réttindi. Að hún hefir nú þegar tekið 
miklum stakkaskiftum viðurkenna allir, kanske við sjáum 
þarna upprísa alveg nýja, vísindalega, jafnaðarmanna kirkju 
— hver veit? Sumir fullyrða að hástig menningarinnar sé 
raunhæf kristileg jafnaðarmenska. 

Biskupa kirkjan á Englandi 

Hún á sér einkennilegan uppruna. Þegar Hinrik konungur 
VIII sat á veldisstóli Englands bar svo við, að hann tók að 
líta konu nokkra girndar augum enda þótt hann væri sjálfur 
harðgiftur annari. Til þess að lyfta Önnu Boleyn upp í há- 
sætið þurfti hann að fá páfaleyfi til að skilja við drotningu 
sína Katrínu frá Aragon á Spáni. Hinn heilagi faðir þorði 
engan vegin að veita skilnaðinn þar sem Katrín af Aragon var 
náskyld konunginum á Spáni. Út af þessu dró til sundur- 
þykkis með Hinrik konungi og páfanum í Róm og sú varð af- 
leiðingin, að England gekk algerlega undan páfastóli en kon- 
ungur landsins var gerður að nokkurs konar páfa í ríki sínu. 
Kirkjan breyttist furðu lítið við þetta og var lengi vel hálf 
kaþólsk. Hún hefir löngum þótt fastheldin á forna siði og 
afturhaldssöm í meira lagi. Auðug var hún og átti inneignir 
stórar í fasteignum, stálgerðar verksmiðjum, vopnasmiðjum og 
enda ölgerðar húsum. Orð lék á að hún hlynti fremur að sér- 
réttindum en heill almennings. 

í seinni tíð hefir orðið undraverð breyting á stefnu þess- 
arar kirkju. Hún er ein af þeim örfáu kirkjudeildum, sem 
hafði þor og einlægni til að endurskoða og breyta sínum játn- 
ingum og helgisiða reglum. Myndu þær breytingar hafa orðið 
ennþá róttækari og frjálslegri ef prestarnir hefðu einir um 
þær ráðið, en þar sem hér er um ríkiskirkju að ræða kom það 
undir þingið en þar gátu þröngsýnir og afturhaldssamir menn 
dregið úr þeim, og sniðið þær sér meir að skapi. 

í mannfélagsmálum hefir þessi kirkja líka tekið miklum 
sinnaskiftum. I júlí mánuði árið 1941 var mikið kirkjuþing 
háð í Malvern-skólanum á Englandi. Voru þar saman komnir 
23 biskupar, 14 stiftprófastar, 125 aðrir klerkar ásamt 70 leið- 
andi kirkjumönnum úr leikmanna stétt. Þeir komu þarna 
saman til að ræða um ásigkomulag mannfélagsins og afstöðu 
kirkjunnar. Þar voru merkilegar samlþyktir gerðar er hafa 


8 


vakið feikna eftirtekt um víða veröld. Þess var fyrst og 
fremst krafist að fjármála fyrirkomulaginu yrði þannig breytt 
að afrekstur iðjunnar gengi til þess að bæta úr nauðþurftum 
allra og að engin skyldi þurfa að líða skort einungis fyrir 
atvinnuskort þegar menn væru annars fúsir til að iðja. Því 
var haldið fram að þarfir fólksins en ekki ágóða vonir ein- 
staklinganna ættu að vera takmark framleiðslunnar. Þarfir 
einstaklingsins til lífsviðurværis og þroska ætti að vera mæli- 
kvarði og augnamið allra framfara en alls ekki auðsafn ein- 
stöku manna eða stétta. 

Viðbótar ályktun Sir Richárds Acklands, sem gekk enda 
ennþá lengra, var samþykt með miklum meirihluta atkvæða. 
Hún tók það fram: 

“1. að kirkunni beri að benda á þær aðstæður í félags og fjár- 
málum þjóðarinnar, sem helzt standa í vegi til þroskun þess 
guðsríkis, sem Kristur boðar. 

2. að meðan auðsafn er aðal takmark einstaklinganna verði 
auðurinn metinn sem hin æðstu gæði og að þeir sem 
mestum auði safna sér til handa, verði ætíð álitnir sjálf- 
sagðir leiðtogar annara með arftæk yfirráð yfir atvinnu- 
lífi og hagsmunakjörum þegnanna, 

3. að slíkt viðhorf standi einna mest í vegi þess, að menn geti 
álitið sig samvirka bræður í víngarði drottins og hamli þar 
með þroska guðsríkis hugmyndarinnar meðal mannanna. 

4. að kirkjunni beri að vinna að því að betra og kristilegra 
skipulag komist á mannfélagsmálin, svo manninum veitist 
auðveldara að rækta sjálfan sig til þegnskapar í friðarríki 
kærleikans m. ö. o. í guðsríki.” 

Mieðal hinna stærri kirkjudeilda, hefir ensku Biskupa- 
kirkjunni heima fyrir græðst einna beztur skilningur á nútíðar 
verkefn sínu, en þetta nær, enn sem komið er, ekki til þessarar 
kirkjudeildar í Ameiríku, nema þá að mjög litlu leyti. Ein- 
hverjum kann að koma þetta einkennilega fyrir sjónir og 
veitast erfitt að trúa því. Þetta kann að koma í bága við 
hugrnyndir þeirra um hina íhaldssömu Englands kirkju. Mér 
koma hleypidómar eins og annars ekki vitund við. Eg hef 
ásett mér að herma rétt frá staðreyndum eftir ítrustu getu 
hvert sem um er að ræða Rússland, England, ísland eða 
Ameríku. Eg meira að segja hata alla hleypidóma og tel þá 


9 


olla andlegri sljófgun og þeirri sálarlegu starblindu, sem þjáir 
mannfólkið flestu fremur nú á dögum. 

Hvaða þátt þessi sinnaskifti ensku kirkjunnar hafa átt í 
þeirri öryggis löggjöf, sem Bretar eru nú að smíða alþýðunni til 
heilla, skal ekki um dæmt en sjálfsagt ýtir afstaða hennar 
undir löggjafana á framsóknar brautinni, enda er það bless- 
aður barnaskapur að halda að kirkjan geti ekki haft áhrif á 
löggjöfina. Hún gerir það í öllum löndum annað hvort til böls 
eða bóta, framsóknar eða afturhalds. 

Lúterska kirkjan í ýmsnm löndum 

Að ytra formi hefir lúterskan lítið breyst sfðan á miðöld- 
um. Játningar hennar haldast öbreyttar að mestu þótt sumar 
deildir þessarar kirkju hafi felt nokkrar þeirra úr gildi eða gert 
yfirlýsingar er takmarka nokkuð þýðingu þeirra. Algert 
kennngarfelsi veit eg ekki til að nokkur lútersk kirkja hafi 
gefið prestum sínum nema ríkiskirkjan á fslandi, síðan presta 
eiðurinn var afnuminn árið 1910. 

Um langt skeið ríkti hið argvítugasta trúar afturhald i 
Norðurlöndum og iþó sérstaklega í Noregi. Komust flestir bók- 
menta og hugsjóna menn landsins í kast við klerkana og þó 
einkum þeir Björnson og Ibsen. Nú er þessu aflétt að mestu 
enda hafa nokkrir norskir klerkar gert uppreisn gegn nýguð- 
fræðinni, sem kend er við háskólann í Oslo og stofnað sinn 
eigin skóla, hina svonefndu safnaðar skóla. Prestamir norsku 
hafa getið sér heimsfrægð fyrir mótspyrnu sína gegn yfir- 
gangi nazistanna í Noragi. í engu hernumdu landi hefir 
kirkjan verið eins ákveðin í því að afneita Hitler og heiðin- 
dómi Rosenbergs, sem í Noregi. Sátu yfir hundrað klerkar í 
fangelsi iþegar síðast fréttist en nokkrir höfðu verið drepnir. 
Má búast við að þessi framkoma þeirra auki gsngi kirkjunnar 
þar í landi, þegar ófriðnum léttir. 

Víst myndi Magnús sál. Eiríksson kunna betur við sig í 
Danmörku nú en á sínum hérvistar dögum enda frjálstrúar 
boðskap hans meira sint. John Gunther, fréttaritari lét svo 
ummælt að eftir að ferðast um Evrópu, fyrir stríðið, væri það 
sálræn heilsubót að bregða sér til Danmerkur eða Svíþjóðar 
því þar byggju þjóðir, sem hlustuðu á rödd skynseminnar sér 
til velfarnaðar. Þetta átti engu síður við kirkjuna en aðrar 
þjóðstofnanir, enda átti kirkjan í Danmörku — sjálfsagt í 
Svíþjóð líka — drjúgan þátt í þeirri viðreisn sem gerðist í 


10 


þjóðlífi Dana eftir landrán Prússa árið 1866, sem sundurlimaði 
Danaríki og eftirskildi þjóðina í örtbirgð og ráðaleysi þar til 
lýðskólarnir og samvinnu stefnan bjargaði henni úr volæðinu 
og gerði Danmörku að fyrirmyndar þjóðríki þar sem almenn 
hagsæld og nýmenning ríkti. Ef kirkjan eignast þvílíkan 
kirkjuhöfðingja sem gamla Grundtvig og eins hugheila presta 
Stétt, sem þá er bar hugsjónafána kristindómsins fyrir þjóð- 
inni á sjöunda tug nitjándu aldarinnar, er þjóðkirkjunni, í 
þessu þrautreynda menningarlandi borgið. Hinn vinsæli 
prestur Kaj Munk, sem þýzkir nazistar myrtu, er nú þegar 
orðin að píslarvættis dýrðlingi Dana. 

Þegar danska kirkjan fór að sveigjast til meira frjáls- 
lyndis tóku nokkrir “rétttrúaðar” sálir sig út úr og stofnuðu 
þann félagsskap er kennir sig við dnnri trúboð. Hugðust þeir 
sér að færa kirkjulýðinn danska aftur til bókstafs og játningar 
trúar upp á góða og gamla lútersku. 

Sýndi þetta fólk mikinn áhuga í starfinu en olli samt litl- 
um foreytingum á stefnu kirkjunnar. 

Næst þjóðkirkjunni íslenzku er lúterskan í Svíþjóð frjáls- 
lyndust ien ekki virðast Svíar kirkjuræknir fremur en íslend- 
ingar. Yfirvöld svensku kirkjunnar tóku sig til og töldu alla 
kirkjugesti einn sunnudag og reyndust þeir innan við 5% af 
allri þjóðinni. Bersýnilega þarf frjálslynda kirkjan um heim 
allan aðibeita sér fyrir einhverju ákveðnu hugsjóna takmarki 
til að laða fólkið til samlags við sig. 

Um lúterskuna í Finnlandi veit eg lítið. Finnland hefir 
verið, og er enn, hið mesta óhappa land. Það kvaldist í mörg 
ár undir keisarastjórninni rússnesku en steypti sér strax, aö 
fengnu frelsi út 'í mannskæða borgarastyrjöld. Sú styrjöld 
endaði með gífurlegum múgmorðum, svo hlutfallslega drápu 
hvítliðarnir undir forystu Mannerheims fleiri verkamenn þar 
en fórnað var í nokkru öðru landi í þaim byltingum, sem 
gengu yíir Evrópu löndin eftir heimsstríðið síðasta. (Sam- 
kvæmt Encyclopedia Britannica, sem þykir hið öruggasta 
heimildar rit). I þessari styrjöld hafa Finnar átt tvisvar í ó- 
firiði við Rússa og beðið ósigur í hvortveggja skiftið. Ekki 
þarf kirkjuna þar að skorta verkefni. 

Lúterskan á uppruna sinn að rekja til Þýzkalands og enn 
þann dag í dag er meirihluti fólksins í Norður-Þýzkalandi lút- 
erskt talið. Samt isr það nú farið að verða nokkuð blendið í 


11 


trúnni. Nýguðfiræðin svokallaða átti sína sterkustu formæl- 
endur við Tubigen-háskólann í Þýzkalandi og kendi þar þeirrar 
gagnrýni og vísindamensku, sem um skeið var höfuðprýði 
hinnar þýzku þjóðar. Fjöldi presta og mentamanna aðhyltist 
þessa stefnu svo um gamal-lútersku var naumast að ræða í 
hinu upphaflega ættlandi hennar firamar. 

Hreintrúaðir nazistar eru hieldur ekki lúterskir og ekki 
einu sinni kristnir. Þeir opiniberlega afneita henni sem gyð- 
inglegri villutrú og boða nýja heiðni, bygða að nokkru leyti á 
farn-norrænni ásatrú. Ludendorff herforingi var meðal fyrstu 
boðberum Iþessarar ný-heiðni ©n eftir hann verða þeir Car! 
Rosenberg og Baldur Schiratíh, æskulýðs leiðtogi helztu post- 
ular hennar. 

Nokkrir prestar svo sem Muller biskup og allmargir guð- 
fræða kennarar hafa snúist til þessarar heiðni og fordæma 
kristindóminn hiklaust sem spillandi og gyðinglega þrælatrú. 
Hitler er 'þeim alt sem Kristur er kristnum mönnum, nema 
hvað þeir hafa ekki haldið því ennþá fram, að hann væri ein- 
getinn. Börnin eru skírð samkvæmt heiðinglegum formúlum 
til hans nafns. Hjón eru gift á sama hátt og andaðir graf- 
sungnir. Hermennirnir deyja með Hitlers nafn á vörunum. 
Til dæmis þegar orustudrekanum Bismarck var sökt kvöddu 
sjóliðarnir lífið mieð Iþví að hrópa nafn Hitlers. 

Hitler er eini einvaldurinn í Evr.pu, sem pafinn í Róm 
hefir ekki getað komist að hagfeldum samningum við. Það er 
samt ekki páfanum að kenna því hann hefir reynt sitt bezta 
að semja við Hitler, en hvorki Hitier sjálfur eða hans áhang- 
endur geta viðurkent annan páfa en der Feuhrer. (Skrifað áður 
en Hitler dó, ef hann er dauður?) 

Hvað mikill hluti þýzku þjóðarinnar hefir tekið þessa trú 
veit víst enginn, en þeir ssm á móti mæla eru settir í fangelsi, 
svo sem Martin Niemoeller, en aðrir svo sem Weilser frá Dahl- 
em drepnir. Grunur margra er að fjöldi presta, bæði kaþólsk- 
ir og mótmælendatrúar, gisti fangabúðir nazistanna. Um 
stefnu kirkjunnar á Þýzkalandi, að stríðslokum, skal hér 
engu spáð. 

Lúterskan í Ameríku hefir slitið sig algerlega úr tengsl- 
um við samnnefnda kirkju í Evrópu. Yfir höfuð að tala hefir 
hún verið þröngsýn og afturbaldssöm. Þó út yfir taki með 
Missouri-synoduna þýzku og Norsku-synoduna, sem er henni 


12 


áhangandi. Ekki einungis Missouri-kirkjufélagið heldur einn- 
ig öll lúterska kirkjan í Ameríku heldur fast við sína fornu 
guðfræði, en hún hyggist á 'þremur höfuð greinum: 

1. að allir menn séu glötunarinnar Ibörn og eðlilega illir fyrir 
yfirsjón Adam og Evu í Paradís. 

2. að frelsun frá Iþessari erfðasynd fáist aðeins með blóðfórn 
Krists á krossinum; 

3. að iþair einir geti eignast þessa friðþægingu, sem hafa rétta 
trú samkvæmt játningum lúterskar kirkju. 

Geta má þess samt að þessum kenningum er nú lítt á lofti 
haldið í prédikunum af hinum frjálsyndari prestum lútersku 
kirkjunnar. 

Bókstafs innblæstri biblíunnar er auðvitað haldið strang- 
lega fram af þeirra kirkjuhöfðingjum og þeir hafa verið mjög 
andvígir vísindunum. Til dæmis var um ilangt skeið — er 
kannske enn — blað útgefið af “réttrúuðum” lúterskum 
prestum, sem “Fundamentalist” nefndist og fordæmdi hann 
flestar vísinda niðurstöður en þó einkum framþróunar kenn- 
inguna, enda var það að vonum því hún kollvarpar með öllu 
erfðasyndar kenningunni sem byggist á því að maðurinn hafi 
í fyirstunni verið fullkominn en með syndafaliinu hafi hann 
glatað guðseðli sínu, og hafi, með því að óhlýðnast guði, gengið 
í bandalag við Satan, sem gistir helvíti fyri-r að gera uppreisn í 
himnaríki. 

Þótt lúterska kirkjan sé ein hin fjölmennasta kirkjudeild 
í Ameríku hefir hún undarlega lítil afskifti af þjóðmálum og 
er það í samræmi við guðfræði hennar, því lúterskur rétttrún- 
aður lítur á heiminn sem óumbætanlegan og mennina, í hér- 
vistinni, náttúrlega illa að eðli og uppruna. Hlutverk kirkj- 
unnar er því einungis að bjarga þeim sem bjargað verður frá 
vansælunni hinu megin. 

Ef lúterskan tæki ibreytingum til bóta, og sveigðist meir 
til skynsamlegra skoðana á tilverunni og verkefni sínu, gæti 
hún lagt mikið að mörkum til þroskunar guðskristinnar í 
Ameríku. Það er mikið af trúaralvöru í þeirri kirkjudeild, og 
æsingarlausum kristindóms áhuga. Þetta kemur bezt og fag- 
urlegast fram í sálmasöng, því engin kirkja hefir auðgað 
kristnina meira af fögrum, tilbeiðslu þrungnum og listrænum 
kirkju söngvum. 

f öllum öðrum deildum mótmælenda kirkjunnar í Ame- 


13 


ríku kennir meira og minna frjálslyndis og fer það trúar víð- 
sýni vaxandi með árunum. Sumar kirkjudeildirnar, svo sem 
Unitarar, Congregationalistar, Universalistar og Prebyteríans 
eru afar frjálslyndar, fræðilegar og víðsýnar. Aðrar svo sem 
Meþódistar hneigjast mieir og meir að félagslegum málum 
fremur en einstaklingslegri sálfrelsun. 

Þótt amerískur almenningur eigi nú betri völ á mentuð- 
um og rökhyggnum kennimönnum, en no'kkru sinni áður, 
virðist kirkjan hér, sem annarstaðar, vera á afturfarar skeiði 
og almenningur sinna lítt hennar málefnum. 

Orsakanna er ekki langt að að leita:- almenningur trúir 
því ekki að kirkjan geti veitt Iþeim mikla aðstoð eða leiðbein- 
ingu í lausn aðkallandi vandamála; hún sé gamaldags og þekk- 
ingarsljó á orsakir og eðli verðandi viðburða, af því hún lesi sín 
fræði í fornum skræðum en sé lítt skygn á sannindin í breyti- 
þróun mannlífsins. 

Hvað ler nú satt í þessu? Fyrst og fremst ber að viður- 
kenna, að prestar eru yfirleitt ibetur mentaðir en nokkru sinni 
áðurf. Sökum Iþeirrar mentunar hafa þeir losnað við ýmsar 
rótgrónar hégiljur og heimsku venju. Fyrir betri mentun og 
vaxandi víðsýni hefir þeim tekist að slökkva í helvíti, kveða 
niður djöfulinn og firra guð því ámæli að hann hafi ritað alla 
ritninguna. Þetta var hið mesta stórvirki á sinni tíð. Það 
breytti allri afstöðu kirkjunnar. Jörðin er nú ekki framar 
skoðuð sem afrétti andskotans og íbúar hennar ekki herfangar 
Satans. Veröld vor skoðast nú gróðurreitur guðs og okkur 
jarðverjum ber sonarleg skylda til að rækta þann reit og betra 
vort mannlíf, til æðri fullkomnunar. 

Til þess að þroska eitthvað og rækta þurfum við fyrst og 
fremst að þekkja það sem rækta skal og í öðru lagi gróður- 
moldina, sem gefur því næringu, viðgang og vaxtar skilyirði. 
Með öðrum orðum, til þess að rækta mannlífið verður kirkjan 
að afla sér þekkingar á manninum og heiminum. Hefir kirkj- 
an upp á þessa þekkingu að bjóða? Um það verður rætt í 
öðrum stað í þessu riti. 


14 



Á unglingsaldrinum heyrði eg oft um Ásatrú talað sem 
hina verstu villu, Óðinn og andskotinn voru eitt og hið sama 
en Æsum ilíkt við illvætti. Öll ólútersk trúarbrögð voru þá 
alment álitin hin versta djöfliska og vélasnörur Satans mann- 
skepnunni til glötunar. Um fermingaraldur las eg fyrirlestur 
séra Jónasar á Hrafnagili ‘Um guðlegan innblástur’ og varð var 
við Iþann þyt, sem hann vakti. Það þótti all djarft af prestin- 
um að halda því fram, að öll trúarhrögð séu að leinhverju leyti 
guðinnblásin og í þeim öllum sé þess vegna eitthvað satt, gott 
og göfugt. 

Hvað Iþá um uppruna Ásatrúar og þroska, kosti hennar 
og sannindi? 

Uppruni 

Fyrir henni gerir Snorri svofelda grein í Gylfagynning: 
“Þat hugsuðu (menn) ok undruðust hví þat mundi gegna, er 
jörðin ok dýrin höfðu saman eðli í sumum hlutum, og þó ólík 
at hætti. Þat var eitt eðli at jörðin var grafin í hám fjaUa- 
tindum, ok spratt þar upp vatn, ok þurfti þar ekki lengra að 
grafa til vatns en í djúpum dölum; svá er ok dýr og fuiglar, at 
jafnt er til blóðs í höfði ok fótum. Önnur náttúr er sú jarðar, 
at á Ihverju ári vex á jörðunni gras ok blóm, ok á sama ári feUr 
þat ok fölnar; svá ok dýr ok fuglar, at á þeim vex hár ok 
fjaðrir, og fellr á hverju ári. Þat er hin þriðja náttúra jarðar, 
þá er hún er opnuð ok grafin, þá grær gras á þeirri mold, er 
efst er á jörðunni. Björg og steina þýddu þeir á móti tönnum 
ok beinum kvekinda. Af þessu skildu þeir svá, at jörðin væri 
kvik ok hefði líf með nokkrum hætti, ok vissu þeir at hon var 
furðuliga gömul at aldartali ok máttig í eðli. Hon fæddi öll 
kvekindi, og hon eignaðist alt, þat er dó; fyrir þá sök gáfu þeir 
henni nafn, ok töldu ætt sína til hennar. . . . Þat sama spurðu 
þeir af gömlum frændum siínum, at síðan er talin váru mörg 
hundruð vetra, var gangr himintungla ójafn, áttu sum lengri 
en sum. Af þvílíkum hlutum grunaði þá, at nokkr mundi 
vera stjórnari himintunglanna, sá er stiMa mundi gang þeirra, 



at vilja síns sjáifs, ok mundi sá vera ríkr og máttugr; ok þess 
væntu þeir, ef hann réð fyrir höfuðskepnunum, at hann mundi 
ok fyrir verið hafa en himintunglin, og þat sá þeir, ef hann réo 
gangi himintungla, at hann mundi ráða skini sólair ok dögg 
himins ok ávexti jarðarinnar. . . . Þat vissu þeir eigi, hvar ríki 
hans var, en því trúðu þeir, at hann réði ödlum hlutum á jörðu 
ok í lofti, himins ok himintunglanna, sjóvar ok veðranna.” • 

Hér er Ásatrúnni ágætlega lýst, sem hreinni og ómengaðri 
skynsemistrú. Hér glampar á hið rökvísa mannvit í hverju 
orði og hverri setningu. Fyrst er hið hjástæða og alþekta at- 
hugað og útfrá þeirri þekkingu ályktanir gerðar um hið óþekta 
og fjarlæga. Jörðin, sem framleiðir lífið og heimtar það aftur 
er eðlilega álitin kvik, þ. e. lífi gædd. Náttúrulögmálið verður 
að eiga sér löggjafa máttugan adheims alvald. Þetta er miklu 
fremur heimspeki en trú. 

En áður lengra sé haldið er bezt að gera sér grein fyrir 
fleiru. Utan um kjarna þessarar trúar, sem annara trúar- 
bragða, er ofinn undra vefur skáldskapar. Mig minnir að 
Renan, heimspekingurinn franski, nefni tirúarbrögðin óð and- 
ans (Poesé die amé). Skáldhneigðin naut sín óhindruð í heimi 
goðsagnanna, meðan ennþá var engin trúfræði til, engar kerfis- 
bundnar kirkjujátningar, engin yfirvaldsleg prestastétt, sem 
ákvað hverju bæri að trúa og hverju að hafna. Hin öldnu skáld 
gátu látið andann sveima óhindraðan um ótakmarkaða hugar 
heima. Þá voru engin raunvísindi til að setja þeim skorður, 
engin fastmótuð heimspekis kerfi til að hneppa hugsun þeirra 
í hugkvíar; ekkert nema óþekkjanleg algeims viðerni. Þess- 
vegna gátu þeiir bygt himin og heima, fjöll og eyðimerkur 
alskyns undra verum og yfirnáttúrlegum goðvættum. Þess- 
vegna gátu þeir skáldað æfintýrasagnir, margar og ósamstæð- 
ar, um goð sín og kynjaverur. Þetta kemur fyrir í flestum 
eða öllum forn-trúarbrögðum og þessvegna finnast margar 
og miklar mótsagnir bæði í Eddu og í biblíunni. 

Hér er nú samt bezt að fara gætilega. Algerður heila- 
spuni er þessi skáldskapur samt sjaldnast. Norðurlönd voru 
engan vegin einangruð í fyrndinni, en þó svo fjarlæg að íbúar 
þeirra höfðu aðeins óljósar sagnir frá fjölda þjóða og landa. 
Á ferðum sínum höfðu þeir fregnir af kynlegum dýrum og 
annarlegum þjóðum. Þær sagnir voru ýktar og aflagaðar á 
ýmsa vegu. Við höfum álík dæmi úr sögnum annara þjóða. 
Nægir hér að benda á Herodus hinn gríska, sem oft eir nefndur 


16 



faðir sagnfræðinnar. Hann þótti fremur ýkinn og öfgakendur 
en í raun og veru gerði hann ekki nema safna sögum eins og 
hann hafði heyrt þær af annara vöirum. Við getum nú hugsað 
okkur hvaða svipmynd víkingarnir hafa eignast, eftir þvílík- 
um sögnum, af nashyrningum og strútsfuglum, fílum og flóð- 
hestum. Svo jók iþeirra eigin skáldskaparhneigð við, þangað 
til hin óþektu viðerni fyltust ferlegum gömmum og fljúgandi 
drekum. Sama er að segja um mannfólkið. Þieir höfðu kvik- 
sagnir af smávöxnum dvergum í myrkviði Suðurálfunnar og 
stóvöxnu fólki, t. d. meðal háfjalla þjóða í Kákasus. Úr þessu 
urðu svo dvergar í hólum og jötnar í jötunheimum. Sumar 
af þessum undraverum urðu að guðum með tímanum, þvi 
það vair minni skilgreiningur þá en síðar milli guðs og manns; 
stórmennin urðu stundum að guðum og guðirnir voru, í raun 
og veru, yfirmannlegir höfðingjar (obermanchlicke herren- 
volk). 

Æsir eða guðir 

Frum-eiginleiki allra guða er aflið, ofurmannleg orka, sem 
ollir flóði og fjöru, úthafsstraumum og bylgjuföllum, storm- 
um og steypiregni, landskjálftum og eldgosum, þrumum og 
eldingum. Orkuguðinn Þór er því, að líkindum, frumguð 
feðranna. Hann er altaf tryltur og yfirmannleguir, síreiður og 
í orustu móði. Hann hemja engin lög, siðvitund né dómgreind. 
Hann er persónugerfingur hins blinda, óstöðvandi afls, sem 
birtist í þrumum og eldingum, sem guðlegt reiðiteikn. Um upp- 
runa hans eru ýmsair sagnir. Snorri telur hann forföður 
Óðins í formálanum. 1 Gylfagynning er hann talinn sonur 
Alföðurs að faðerni en jarðarinnar að móðerni. f honum 
sameinast megin lofts og láðs. Þar sér norrænt hyggju- 
vit íbúða og uppruna allrar orku; í samruna hins óræða 
og eilífa og hins jarðlega og stundlega. Hér svipar norrænni 
hyggju mjög til forn-grískrar heimspeki. Víkingsandinn er 
máske ekki jafn háfleygur en hann er nærgætinn og gjörhug- 
ull. 

Vitur þjóð gerir sig ekki lengi ánægða með heimskan 
guð, misð vaxandi vitþróunum tóku þeir að tilbiðja fleira en 
orkuna eina og Iþá kom Óðinn til sögunnar, sem guð óðs og 
vizku. Óðinn er altaf mannlegur í goðsögnunum, aðeins þeim 
vitrari. Vizkan er honum samt ekki meðfædd heldur aðfengin 
og dýru verði keypt. Hann lætur annað augað, hálfa sjón sína 


17 


á daglega hluti, til að öðlast margvísi og spádóms gáfu. Hann 
hangir særður í trénu níu daga og níu nætur til að eignast 
það innsýni, sem öðlast með þjáningunum. 

Það er lang senniliegast, að Óðinn hafi verið austrænn her- 
konungur kanske sunnan úr Kákasus eða austan úr Rússlandi. 
(Reyndar telur Snorri hann komin frá Tyrklandi þ. e. a. s. frá 
einhverjum af lendum hins forna Tyrkjaveldis og það getur 
verið bókstaflega satt). Það var altítt í fornöld að hefja 
konunga og þjóðhetjur í guða tölu. Rómversku keisaramir 
voru dýrkaðir, sem guðir. Alexander mikli fékk sig helgaðann, 
sem himínborinn. Konungar Incanna, Mango Capac, voru tign- 
aðir sem guðir. Japanar tilbiðj a Mikadóinn siem hinn sanna 
son himinsins. iV|argir nazistar skoða Hitler, sem yfirmann- 
lega veru. Hvað þá eðlilegra en Víkingarnir tækju að til- 
biðja hinn sigursæla forn-konung sinn. Snorri gerir mjög 
skarplega hugsaða ágiskun í Heimskringlu um hvernig Óðins 
dýrkunin var upp tekin. Hún ler á þessa leið: 

“Óðinn var hermaður mikill ok mjök víðförull, ok eignaðist 
mörg ríki. Hann var svá sigrsæll, at í hverri orrustu fékk 
hann gagn, ok svá kom, at menn hans trúðu því, at hann ætti 
heimilan sigr í hverri orrustu. Þat var háttr hans, ef hann 
sendi menn sína til orrustu eða aðrar sendifarar, at hann lagði 
áðr hendr í höfuð þeim ok gaf þeim bjannak. (Þetta orð kemur 
ekki annarstaðar fyrir í fornum norrænum ritum len mun kom- 
ið af írska orðinu bannacht, sem er samstofna við latneska 
orðið benidicto, þ. e. blessun). Trúðu þeir, at þá myndi vel 
farnask. Svá var ok um hans menn, hvar sem þeir urðu í 
nauðum staddir á sjó eða á landi, þá kölluðu þeir á nafn 
hans, ok þótti jafnan fá af því fró. Þar þóttusk þeir eiga alt 
traust, er hann var.” 

('Nú er það alls ekki víst, að átt sé við eina persónu með 
Óðins nafninu heldur við ættlegg hans, þá herkonunga af 
Óðins ætt, sem leiddu sinn lýð sunnan frá Svartahafi til 
Norðurlanda). 

Þótt Óðinn sé vitur, er hann samt sem áður hálfgerður 
gallagripur. Hann er brögðóttur og slægvitur. — Viti hans og 
framsýni eru takmörk sett. Hann er altaf mannlegur einnig í 
brestum sínum og yfirsjónum. Hann brestur hina háleitari 
siðvitund og vierður því ekki Ásatrúarmönnum til mikils traust 
þegar þeir sjálfir taka að siðast. Þeir finna til þarfarinnar á 
hinum góða og réttláta guði og þessvegna verður Baldur til. 


18 


Sjálfsagt er Baldur yngstur allra norrænna guða. Um 
upphaf hans eru ýmsar getur leiddar. Finnur Jónsson álítur 
hann Krists mynd Norðuirlanda og að hugmyndin hafi verið að 
láni tekin frá kristnum þjóðum. Aftur á móti heldur Sigurð- 
ur Nordal hann alnorrænan að uppruna. Hér virðist mór sá 
mæti maður gefa helzt til lítin gaum að reynslu sögunnar. f 
fjÖlgyðistrú er það altítt að guðirnir séu frá öðrum þjóðum 
teknir. Grikkir fengu þá frá Egyptum en höfðu vit á því að 
skilja þá herfilegustu eftir svo sem nautið Apis og rakkann 
Anibus. Rómverjar tilbáðu alla hina grísku guði og höfðu það 
til, að fá enn fleiri guði frá öðrum enda er beinleiðis fyrir því 
gert í grundvallarlögum þeirra. Þar stendur þessi klausa: 
“Separatim nemo habessit deos neve advenas nisi publice 
adsictor”. (Án lagalegs leyfis skal enginn dýrka erlenda guði). 
Það kom ósjaldan fyrir að slíkt leyfi væri veitt og erlendir 
guðir lögleiddir. Jafnvel Gyðingar dýrkuðu stundum aðra 
guði ásamt Jehova. Bæði Jeremía og Jesaja minnast á, að 
þeir hafi tilbeðið Melkom hinn sýrlenzka og frá því skýra 
þeir bæði Amos og Jeremía, að í eyðimörkinni hafi Gyðingar 
•tilbeðið hina egypsku guði: Molok, Kium og Remphan. Svip- 
að gerist á fslandi þar sem Helgi magri tilbiður bæði Krist og 
Þór. Jafnvel sjálfur trúboðinn, Þangbrandur, dregur það 
sízt í efa að Þór sé til. Hann hittir fyrir sér Rósu móður 
Skálda Refs og tekur hún að boða honum heiðni af miklum 
móði. Þá segir Þangbrandur: “Heyrt h)ef eg að Þór væri ekki 
nema mold ok aska ef guð vildi eigi at hann lifði.” Rósa efast 
ekki um tilveru Krists en stríðir Þangbrandi á því að Þór hafi 
brotið skip hans við fjörur en Kristur ekki megnað, að hlífa 
honum frá grandi. (Þorr brá þvinnils dýri o. s. frv.). Það er 
bæði auðvelt og eðlilegt fyrir fjölgyðistrúar menn að bæta 
nýjum goðum í guðatölu eftir því siem sjóndeildarhringur 
þeirra stækkar og siðvitund þeirra fullkomnast. 

Nú var því einmitt svo farið, að Norðurlandabúar kyntust 
kristninni, hvað helzt í höfuðbóli hinnar þáverandi kirkju- 
menningar, í Miklagarði. Skáldskapur, skraut og listir þess- 
arar kirkjulegu heimsborgar hlutu að grípa þá föstum tökum 
og því eðlilegt að þeir bæri sagnir af Kristi, höfuðguði borgar- 
búa til Norðurlanda. Ymislegt í Gylfaginning bendir á krist- 
inn uppruna. Þegar Gangleri kemur til Ásgarðs sitja þrír 
konungar þar í hásætum. Nöfnin siegja til ætternis: Drott- 
inn = Hár; Kristur = Jafnhár; Heilagurandi = Þriðji, en Heil- 


19 


agurandi er einmitt oft nefndur þriðja persóna guðdómsins, í 
kristnum fræðum. Einnig þykir mér líklegast, að sögnin um 
Óðinn hangandi í trénu sé af kristnum uppruna og runnin frá 
krossfestingar sögu guðspjallanna. Það er líka merkilegt að 
fornmenn fundu strax skyldleikann milli Krists og Baldurs. 
Baldur þýðir hiinn bjarti og víkingarnir tala um hinn hvíta 
Krist. 

Þótt Baldur sé máske erlendur að uppruna, er hann samt 
tekin í guða tölu með Æsum sökum síðþroskans hjá feðrum 
vorum, sem hinn siðferðislega góði guð. Hann er hafinn upp 
í hásal Ása af því menn eru nú ekki framar ánægðir með að 
tilbiðja aðeins hið vitra og öfluga heldur tigna þeir líka hið 
góða og göfuga. Þótt Baldur sé komin að sunnan verður hann 
strax norrænn og við hann tengist hin varfærna rökhyggja 
víkingsins. Honum fylja þau álög að dómar hans mega ekki 
haldast, réttlætið fær ekki að njóta sín í þeirrd veröld, siem 
varir. Höður vegur hann í blindni sinni eins og réttlætinu er 
helþorn stungið í heimi vanhyggjunnar. Baldur er veg- 
inn ungur svo hann megi ungur aftur upprísa í tilkom : 
andi heimi betra lífs. Við Baldur eru tengdar björtustu vonir 
og beztu hugsjónir hins norræna frumkyns, þessvegna >er hann 
guð, sem ekki fær notið sín í heimi óréttlætis og styrjalda. 
Hann er guð ódauðleikans, hinna ódauðlegu æsku, hinna ó- 
slökkvandi hugsjóna. Honum geta hinir þreyttu, vonsviknu 
og friðelskandi fært bænir sínar. 

Goðheimur Æsa 

Fyrir utan Óðinn, Þór og Baldur tilbáðu norrænir menn 
ótal goð og gyðjur. Þótt Óðinn væri talinn höfðingi þeirra 
hafði hver og einn sínum sérstöku skyldum að gegna svo sem 
ráðherrar í ráðuneytum nútíðar. Meðal þeirra var enginn 
einvaldur. Þegar vanda bar að höndum: 

“Þá gengu regin öll 
á rökstóla 
ginnheilög goð; 
ok gættusk of þat 
, hvart skyldu æsir 

afráð gjalda, 
eða skyldi goð öll 
gildi eiga.” 


20 


í goðheimi Æsa ríkti óskorað lýðræði. Gagnvart höfðingja 
sínum Óðni voru goðin sjálfstæð og þreyttu enda við hann 
kappræðu ef því var að skifta. Þarna ber ekkert á þeim undir- 
lægjuhætti, sem annars einkennir flest Austuirlanda trúar- 
brögð. Mennirnir voru líka sjálfstæðir gagnvart goðunum og 
lögðu óhikað mat á framferði þeirra, eins og til dæmis í kvæð- 
unum Lokasennu og Völuspá. Goðin voru verndarar mann- 
anna, leiðbeinendur og félagar en aldrei einvalds drotnar 
þeirra. Þarna kemur fram hin rótgróna lýðræðis og sjálfstæðis 
hyggja víkinganna, þar sem hin austrænu trúarbrögð draga 
dám af hirðlííi og hirðsiðum einvaldanna, sem heimta undir- 
gefni og þrælslega tilbeiðslu. Þegar Egill Skallagrímsson 
missir tvo sonu sína, annan í sjóinn en hinn á sóttarsæng, yrkir 
hann “Sona torrek”, sem byrajr á því, að deila á goðin, sem 
áskapa sonum hans svo ótímabæran og óhermannlegan dauð- 
daga. Jafn djairfmannleg ádeila fiinst trauðla nema í Jobsbók 
enda svipar þessum stórkostlegu skáldverkum mjög saman. 
Höfundarnir glíma báðir við guði sína eða guðstrú og koma 
báðir heilli trúmenn frá prófrauninni. 

Blótsiðir og helgihöld 

Það er hinn mesti skaði hversu fornsögurnar eru fáorðar 
um helgisiði í heiðni. Að vísu geta þær oft um blótin, en full- 
komna lýsingu á þeim er þó hvergi að finna. Nærri má geta, 
að jafn raunspakir menn hafi hlotið að leggja dýpri þýðingu í 
helgihöldin en um er getið. Áður reynt sé að ráða nokkuð af 
líkunum, mun samt bezt að greina frá því, sem maður gerzt 
veit. Ásatrúarmenn dýrkuðu goðin með fórnum, sem aðrar 
fornþjóðir. Eins og hjá öðrum voru þetta blóðfórnir. Mann- 
fórnir munu hafa verið sjaldgæfar en samt er að þaim vikið 
bæði í Landnámu og í Eirbyggju, og ekki verður framhjá því 
gengið, sem stendur í Melabók hinni yngri. Þar segir svo: 

“Dómhringur var á þingstaðnum, er þeir menn váru 
skipaðir, er þat straff höfðu, at þeir váru dæmdir til blóts. Á 
Þórsnesþingi stendur steinninn eftir sem þeir væru brotnir 
við, olc sér enn blóðlitinn á steininum.” Má helst af þessu ráða, 
að glæpamenn haf stundum verið dæmdir til blóts. 

Um blótin höfum við annars, eins og oftast, skýrastar 
skýrslur frá Snorra. í Heimskringlu lýsir hann þeim þannig: 

“Þat var forn siðr, þá er blót skylda vera, at allir bændr 
skyldu þar koma, sem hof var, ok flytja þangað föng sín, þau 


21 


er þeir skyldu hafa, meðan visizlan stóð. At veizlu þeirri 
skyldu allir menn öl eiga; þar var drepinn alskonar smali ok 
svá hross, en blóðið alt er þar kom af, þá var þat kallað hlaut, 
ok hlautbollar þat, er blóð þat stóð í, og hlautteinar, þat var 
svo gert sem stökklar, með því skyldi rjóða stallinn (Goðastall- 
dnn) öll saman ok svá veggi hofsins utan ok innan, ok svá a 
mennina, en slátr skyldi sjóða til mannfagnaðar. Eldar skyldrz 
vera á miðju gólfi 1 hofinu, ok þar katlar yfir, skyldi fulL um 
eld bara. En sá er gerði verzluna ok höfðingi var, þá skyldi. 
hann signa fullit ok allan blótmatinn. Skyldi fyrst Óðins full 
drekka til sigurs ok ríki konungi sínum (eða höfðingja), en 
síðan Njarðar-full ok Freys-full til árs ok friðar. Þá var mörg- 
um títt at drekka þar næst Bragar--full. Menn drukku ok full 
frænda sinna, þeirra er göfgir höfðu verit, ok váru það minni 
kölluð.” 

Hvaða merkingu lögðu fornþjóðirnar annars í fómfær- 
ingar? Almenn skoðun fræðimanna er, að þetta hafi verið 
friðþægingargjald, sem átti að bæta fyrir afbrot manna. Þannig 
er um fórniirnar í Gyðingamusterinu fyrrum. Lambinu var 
slátrað Jehóva til friðþægingar en geitin var rjóðuð blóði og 
henni slept í eyðimörkina svo fjandinn mætti fá sitt, sem 
syndagjald. 

Dýpra en þetta virðist mér samt þurfa að leita, til fyllri 
skilnings á fórnunum. Ásatrúarmenn trúðu ekki á syndina í 
sama skilningi og Gyðingar enda voru goð þeirra ekki aKull- 
komin og þess vegna lekki þvílíkt djúp staðfest milli þeirra og 
mannanna. Þeir trúðu aftur á móti á síunga en þó mannlega 
guði. Hvað þá eðlilegra en að hugsa sér þá þurfandi fyirir 
fæðu sér til uppyngingar, einhverskonar bætilyf æsku sinni og 
orku til viðhalds. Blóðið, sjálfur lífsvökvinn var þeim því- 
líkur heilsudrykkur. 

Mér þykir annars undairlegt að fræðimenn hafa svo lítið 
rætt um menningargildi og félagsþýðingu hofblótanna. Að 
blótunum skemtu menn sér við kvæðalestur, hetjusagnir, heit- 
strengingar, íþróttir og ölteiti. Þetta voru almennar héraðs- 
samkomur helgaðar fróðleik, friði og félagslegum gleðskap. 
Þær hlutu að hafa haft mikla þýðingu í því að tendra og glæða 
nábúa kendir og styrkja vinskap og bræðralag. 

Það var trú fieðranna, að þarna væru ekki einungis sveit- 
ungarnir saman komnir heldur og að goðin væru þar einnig 
að ósýnilegum návistum. Ekki ólíklegt að fornmenn hafi 


22 


stundum haft völvur við hofblótin til að fá opinberanir um ó- 
orðna hulti, annaðhvert frá guðunum eða hjá framliðnum, 
sem myndu einnig heimsækja þá við hofveizluirnar, þar sem 
minni þeirra voru drukkin. Þettta var háttur Grikkja sem 
leituðu véfrétta við hofin. Um seiðimenn og völvur er stund- 
um getið í fornum sögnum. 1 sögu Eiríks rauða er all nákvæm 
lýsing af slíkum athöfnum. Þá var hallæri mikið í Grænlandi 
og vildu menn vita hvenær aflétti. Var Þorbjörg spákona 
tilkvödd og efldi hún seið mikinn. Ekki vildi Þorbjörn Vífils- 
son vera að seiðnum og flýði hús þar sem hann var maður 
kristinn. Guðríður dóttir hans var treg til að þylja kvæðið 
“Varðlokk” eða eiga nokkurn þátt í þessum heiðindómi. Lang 
líklegast að ógeð þeirra hafi stafað af því að athöfnin minti á 
heiðna blótsiði. 

Vér vitum annars að völvur voru mikilsvirtar í heiðnum 
sið. Kemur mér nú til hugar að hofgyðjurnar hafi stundum ver- 
ið spákonur eða völvur. Um hofgyðjur er stundum talað: í 
Landnámu er minst á þuríði gyðju; í Vopnfirðingasögu er líka 
minst á hofgyðju, og í Biskupasögunum er talað um Friðgerði er 
blótaði í hofinu meðan Þorvaldur kiristniboði söng messu. Eitt 
er víst að blótin voru Ásatrúar-mönnum nokkurskonar sakra- 
menti, þar ssm guðir og menn áttu sérstakt samneyti. 

Örlög manna annars heims 

Fornmenn voru fulltrúa á annað líf. Svo sem önnur trú- 
arbrögð var það skoðun þeirra, að eilíf mótsetning eigi sér 
stað milli ills og góðs. Þeir trúðu því, að afkoma manna 
hinu megin færi algerlega eftir breytni þeirra en ekki tirú í 
hérvistinni. Engin erfðasynd eða goðagremi kemur hér til 
greina heldur ákvarðast örlög manna annars heims af hegðun 
þeirra þessa heims. 

Tvær eru vistarverur í dánarheimum. Góðir drengir og 
hraustir eiga vist með goðum og nefnast Einehrjar. Það er hátt- 
ur Einherja, að berjast um daga en þeir sem í val falla risa upp 
að kveldi ag eiga veizlu m'sð Óðinn alt þar til vígljóst verður 
hinn næsta dag. í fljótu bragði virðist það all einkennilegt að 
hinir endurleystu skuli hafa einna mest yndi af þessum Valhall- 
ar vígum en annað og meira býr hér undir. Þeir eru að æfa sig 
til lokasennunnar við Ragnarök. Það var skylda þeirra að veita 
Æsum lið og ganga með þeim til orustu við öll illvætti. Hér 
liggur fögur og háleit siðvitund til grundvallar um skyldur 


23 


mannanna, að bjarga heiminum frá valdi vonskunnar en veita 
hinu göfuga vígsgengi. Hjástætt hlutleysi gat alls ekki komið 
til greina. Hver maður hefir sitt ætlunarverk og sína skyldu 
og engin maður getur átt vist með goðum niama hann berjist 
með þeim til heimsbetrunar. Með engu móti getur einstakl- 
ingurinn sannað rétt sinn til Valhallarvistar, fremur en að 
lifa sem drengur og falla sem hetja. Það 'er ekki rétt sem sumir 
hafa haldið fram, að víkingarnir hafi sóst eftir dauðanum í 
orustu. Þvert á móti myndi þeir telja þvílíkt heigulskap hinn 
mesta. Þeir vörðust út í opinn dauðann; en að bjarga lífi sínu 
með flótta eða undandrætti var þó hetjunni enn síður sæm- 
andi. Ekkert var sneypulegra en lífsflóttinn hvert sem hann 
var undan skyldunni, örlögunum eða dauðanum. Sá sem féll 
eins og hetja lifði annars heims til að heyja annað stríð fyrir 
góðan málstað, hinum, sem hörfuðu undan í baráttunni, var 
ekki til þess treystandi. Menn helguðu sig goðunum í orust- 
unni, í dauðanum að sínu leyti eins og meinlætamenn mið- 
aldanna helguðu sig Kristi í þjáningunum. Þeir sem ekk'. 
skilja þetta hafa í raun og veru lítið inngrip í hegðun víkings- 
ins eða meinlæta mannsins. 

Aðeins góðir menn og velvaskir gengu á goðaþing, hinir 
fóru til helvítis. Annars eru goðsagnirnar ekki fjölorðar um 
þessa vítisvsru. Völuspá lýsir henni þannig: 

Sal sá hon standa 
Náströndum á 
norðr horfðu dyrr; 
féllu eitrdropar 
inn of ljóra, 
sa’s undinn sair 
orma hryggjum. 

Sá hon þar vaða 
þunga strauma 
menn meinsvara 
ok morðvarga, 
ok þanns er annars glepr 
eyrarrúnu. 

Hér er ekki með einu orði vikið að trúleysi eða óhlýðni 
manna við goðin, heldur hefiir maðurinn ábakað sér hegning- 
una með framferði sínu; með því að fremja launvíg, með því 


24 


að sverja ranga eiða eða spilla heimilisfriði og sambúð hjóna. 
Þetta eru alt glæpir gegn mannfélaginu. Athuga ber líka í 
hverju hegningin liggur. Úr höggorms ginum drjúpa eitur 
elfur og þær elfur verða þeir að vaða. Hefir ekki rógtungunni 
tíðum verið líkt við höggorms tönnina, sem eitrar alt. Þeir 
verða að vaða þá strauma sem þeir sjálfir leiga upptökin að. 
Annars gista víst fáir þennan kvalastað og aðeins hinir útvöldu 
hljóta himnavist. Flestir deyja inn í hauga, holt og hæðir eða 
jökulinn eins og Bárður Snæfellsás. Andi hinna önduðu eru 
alt í kringum mennina og hefir sú draugatrú orðið langlíf á 
Norðurlöndum. 

Sköpunarsagan í norrænum goðsögnum 

Flest forn trúarbrögð eiga sér fleiri en eina sköpunarsögu 
og svo er því farið með Ásatrú. Völuspá byrjar með því að 
lýsa óskapnaðinum í aldeyðu efnisins. 


* vara sandr né sær 

né svalar unnir, 
jörð fansk æfa 
né upphiminn; 
gap var Ginnunga 
en gras hvergi.” 

Sjálfri sköpuninni lýsir Gylfaginning þannig: “En Ginn- 
ungagap var svá hlætt, sem loft vindlaust, ok þá er mættust 
hrimin ok blær hitans, svá at bráðnaði ok draup, ok af þeim 
kvikudropum kviknaði með krafti þess, er til sendi hitann, ok 
varð manna líkandi, ok var sé nefndur Ymir”. . . Frá Ymir eru 
allir jötnar komnir, en hann var tvíkynja svo einn fótur gat 
afkvæmi við öðrum, svo sem segir í Völuspá hinni skömimu. 

“Or Elivogum 
stukku eitrdropar 
og óx uns or varð jötunn. 

Þar eru órar ættir 
komnar allar saman: 
því er þat alt til atalt. 

Eru völur allar 
frá Víðólfi, 

25 



vitkar allir 
frá Vilmeiði 
en seiðberenduir 
frá Svarthöfða, 
allir jötnar 
frá Ymi komnir.” 

Þegar sólvindar bræddu norðurhjarann skapaðist einnig 
kýrin Auðhumla er nærði Ymir og alt jarðlífið. En er Auð- 
humla sleikti hrimsteina sér til fæðu komu fram úr berginu 
mannslíkan og nefndist sá Buri. Hann átti sér þann son er 
Borr hét. Sá gat syni þrjá við Beslu dóttur Borþórs jötuns, 
hétu þeir Óðinn, Víli og Vé. Þeir Bors synir dápu Ymir og 
sköpuðu hsiminn úr hræinu; af blóði hans sæinn og v'ötnin. 
Jörðin var gjör úr holdi hans, en björg af beinum, grjót og 
urðir úr tönnum og jöxlum ásamt þeim beinabrotum er eftir 
urðu. Lýsir Völuspá þessu jarðarsmíði þannig: 

“Áðr Bors synir 
bjóðum of yptu, 
þann er Miðgarð (jörð.ina) 
mæran skópu; 
sól skein sunnan 

á salar steina, (salta steina, fjörutgrjót) 
þá var grund gróin 
grænum lauki.” 

Hér rís jörð úr ægi en nú er eftir að skapa manninn því 
óviðeigandi þótti að rekja ættir til Ymis, sem spratt úr eitur- 
kviku len er sjálfur argur. Sköpun mannsins gerist með þess- 
um hætti. Bors synir finna á sjávarströnd tvö mannslíkan 
rekin og er því þannig lýst í fornu snildar kvæði: 

Fundu á landi 
lítt megandi 
Ask ok Emblu 
örlagalausa; 
orð þau né áttu, 
óð þau né höfði 
lá (blóð=líf) né læti 
né litu góða, 


26 



önd gaf Óðinn 
óð gaf Hænir 
lá gaf Lóðurr 
ok litu góða. 

Einhverjum kann nú að finnast þessi sköpunarsaga næsta 
barnaleg eða jafnvel helber vitleysa, en það er heimiska að 
hugsa þannig. Öll trúarbrögð eru í raun og veru tilraun 
manna til að gera sér rökrétta grein fyrir tilverunni frá þá 
tíðar sjónarmiði, og það er þroskaðasta mannvit þeirra tíða, 
sem stýrir irökleiðslunni, enda kennir þar skarplegra ályktana. 
Að því ier viðkemur þessari norrænu sköpunarsögu ber þess 
að gæta að hún sýnir, í skýrum dráttum, hið undursamlega 
samband gjörhyglinnar og skáldskaparins, sem nýtuir sín máske 
hvergi betur í forn norrænum bókmentum. Við skulum for- 
dómslaust reyna að greina sannleikann innan við umbúðir 
skáldskaparins hjá feðrunum. 

Þeir höfðu tekið eftir viðbrigðum náttúrunnar þegar sunn- 
anvindar strjúka náklæði ísa og mjalla af Norðurlöndum, þegar 
sóldagarnir taka að lengjast að vorlaginu. Alt lifnar og grær í 
árdagsskini undursamlegrar nýsköpunar; grængresið sprettur 
upp úr fannbreðanum; skógarnir anda frá sér ilmbylgj- 
um en loftið ómar af hressandi, vekjandi farfugla söngvum, 
þannig hefir frumsköpunin orðið þegar ísa leysir og Svásuður 

! fer sunnan. Frerinn og funinn eru skapamættir alls sem er. 
Frerinn gerir frumdrættina, þeir höfðu séð fegurð vetrar í ísa- 
borgum, frostrósum og krystalskornum hvítra fanna. Funinn 
gæddi þessa fegurð lífi og litum svo frostrósir vetirarins verða 
að litfögrum lífrósum í miðnæturskini. Ioniski spekingurinn 
Anaxagorus, sem bar fram frumeinda kenninguna, fyrir 
2400 árum síðan, og lærisveinn hans Anaximenis hugsa sér 
einnig mótsetningarnar; hita og kulda, sem frumorsök allrar 
sköpunar. 

Þá er hugmyndin um Auðhumlu ekki síður skarpviturleg 
og bygð á staðreynslu. Nærist ekki alt ungviði spendýrakyns- 
ins á móðurmjólkinni? Ef við breyttum þessu ofurlítið, og 
segðum að frumlífið hefði tekið sína næringu frá móðurbrjóst- 
um náttúrunnar, myndum við óðara kannast við það sem skáld- 
leg sannindi. Nú táknar einmitt Auðhumla náttúruna lenda 
hafa kýrnar löngum verið okkar kyni uppsprettur heilsulífs 
og næringar. 


27 


Mannvitið speglar sig ekki síður í sköpunarsögunni um 
frum-foreldrin. Maðurinn er bæði andlegur og efnislegur, 
jarðlægur en samt frá öðrum heimi, mannlegur en samt gæddur 
guðsanda. Hið líkamlega kemur frá hinu mikla djúpi, finst 
rekið sem líkan, andlaust og orkuvana á sjávarströnd. Guðirnir 
gefa því líf, orku og anda. Hvar er að finna skynsamlegri 
sköpunarsögu? Hið mikla skáld og vitringur, Einar Benidikts- 
son endur segir hana í þessum innhlásnu ljóðlínum: 

“Því ljósvakans máttuga móðurlind 
og moldarnáttúran dauð og blind 
tengjast í okkar ytri mynd, 
en eru af tveimur heimum.” 

Yfirborðs þekking mín á fornum fræðum, bæði kristnum 
og heiðnum, sannfærir mig um þau sannindi að maðurinn sé 
meiri en hann sýnist, að hálf blundandi eðlishvatir og að- 
streymandi vitorka bendi honum oft á hin dýpstu sannindi, 
“að heilinn greini skemmra en nemur taugin.” Svo verður 
það er Anaxagorus og Democritus skynja af sjálfum sér, eða 
fyrir yfirjarðlæga aðstoð, sannindi efnisheimsins fyrir ótal 
öldum síðan og grískir vitringar fá hugboð um hringrás jarðar 
umhverfis sólina og framþróun tegundanna. (Þetta er 
megin stoðin í mínum trúarbrögðum en þið getið gert úr því 
hvað sem ykkur sýnist). Einhver opinberandi sannleikskend 
bendi líka okkar feðrum á ýmislegt sem nú eru skoðuð raun- 
vísindi. Þeir telja alt líf úr hafi komið. Það er nú líka skoðun 
nútíðar vísindanna, að frá djúpunum hafi það uppstigið. Þeir 
telja Ymir tvíkynja. Vísindin álíta að alt frumlíf sé líka tví- 
kynja og æxlist af sjálfu sér. Sköpunarsaga Ásatrúar-manna 
geymir bæði ytri fegurð og innri sannindi. 

Eitthvert hugboð höfðu fornmenn Norðuirlanda um fram- 
þróun líka. Það sýnir Rigsþula. Rigur þ. e. a. s. konungur 
getur börn við þremur konum. Sú elzta hét Edda (langamma) 
út af henni eru þrælar komnir. Sú næsta hét Amma og út af 
henni eru höldar komnir, þ. e. a. s. bændur og aðrir frelsingjar. 
Sú yngsta hét Móður og af henni eru höfðingjar komnir. Einn 
þeirra var öðrum ágætari og er hann talinn forfaðir allra kon- 
unga en sá einn er talinn verðuir konungsdóms er af öðrum ber, 
ekki einungis að hreysti og hermensku heldur einnig að viti 
og drengskap. 


28 


Örlaga trú 

Þú segist ekki á forlög trúa, eignar fávizku feðranna þiessa 
trú. Þú þykist þinnar eigin gæfusmiður. Samt muntu trúa að 
afleiðingar komi af orsökum. Látum okkur nú sjá, hvaða vald 
þú hefir yfir þeim orsökum sem mestum afleiðingum valda í 
þínu eigin lífi. “Engin gera að því kann út af hverjum fæðist 
hann”. Þar af leiðandi getur þú litlu ráðið um áskapað innræti 
þitt og upplag. Jú, en þú þykist þess bær að tiemja tilhneig- 
ingar þínar — en bíddu nú bara við. Þú ræður litlu um upp- 
eldið, meðan lífið er að þjálfa þig fyrir framtíðina. Þú hefir 
ekkert að segja um heimilisbragin í foreldra ranni. Þú ert 
ekki að því skurður hvar vagga þín stendur. Þess vegna færðu 
því ekki ráðið hvaða þjóðmienning þú hlýtur í tannfé. Föirum 
lengra og skygnuntst nær. Nokkrir víkingar tóku sér bústað á 
fslandi en fæstum var það með öllu sjálfrátt heldur stuðluðu að 
því margháttaðar kringumstæður, sem spruttu, að nokbru 
leyti af óræðum rökum. Nokkrir af afkomendum þeirra héldu 
til Ameríku, til að forða börnum sínum frá volæði sem þá ríktl 
á íslandi en það volæði átti irætur að rekja til löngu liðinna 
atburða. Samt hefðu þeir aldrei til Vesturheims vikið ef Col- 
umbus hefði ekki verið búinn að finna Ameríku. Columbusi 
var það samt ekki sjálfrátt að finna álfuna, hann rakst á hana 
þegar hann var að leita styztu sjóleiðar til Indlands. 

Ef til vill hefir honum skilist það örlög sín og svo myndi 
hann hafa hugsað hefði hann verið Ásatrúar. Þeir könnuðust 
við dutlunga skapanornanna þessir hraustu sæfarar, siem 
straumar og stormar báru svo oft af leiðum. Þeir voru jafnvel 
ennþá meira háðir tilviljunum en vér. En þeir vissu, af hug- 
viti sínu, að þetta voru engar tilviljanir í raun og veru, að til- 
felli dagsins voru afleiðingar fyrntra atburða og örlagaþráð- 
urinn í þeirra eigin æfivef af dauðs manns höndum spunnin. 

“Já, þetta er nú alt ósköp eðlilegt,” segjum vér, það á sín- 
ar eðlilegu orsakir í viðburðakeðju endalausra afleiðinga. Að 
fullyrða að eitthvað sé eðlilegt verkar oft sem deyfilyf á hugs- 
un vora svo við gefum því svo ekki meiri gaum. Vitum ekki 
hversvagna það er eðlilegt. Satt bezt að segja erum við, þrátt 
fyrir okkar skólamentun — kanske vegna hennar — langtum 
grunnfærari í hugsun en fornmennirnir. “Við erum “skóla- 
skemdir” eins og Stephan G. kemst að orði. 

Það lá í eðli Ásatrúar-manna, að gefa hinum huldu orsaka- 
öflum persónuleika og heiti. Örlaganornin hétu: Urður, þ. e. 


29 



fortíðin; Vierðandi, þ. e. nútíðin og Skuld, þ. e. a. s. framtíðin. 
Það sem gerist í verðanda dagsins er ávöxtur þess sem hefir 
gerst meðan Urður ríkti. Með sama hætti grundvallast gæfa 
og ólán framtíðar á því sem nú er að gerast meðan Verðandi 
ræður ríkjum. Þegar lífsstefnurnar eru teknar, fjötrar hvert 
fótmál okkur æfastar við horfið og þær stefnur verða sjónar- 
mið æskunnar sem menn geta trauðla slitið sig frá nema með 
einhverskonar uppreisn. 

Ekkert hefir staðið okkur meir í vegi til skilnings á gerð- 
um og lífsstefnum feðranna en vanskilningur vor á trú þeirra, 
einkum örlagatrúnni. (Mig undrar mjög að sjá annan eins vit- 
mann og Helga Péturs halda því fram að siðareglur fornmanna 
hafi verið óháðar trú þeirra, þar sem hið gagnstæða er satt að 
siðkendir þeirra eru í hinu allra nánasta sambandi við Ása- 
trúna). 

Því er þannig farið með þessi trúanbrögð sem fleiri, að í 
fljótu bragði virðist bera á nokkrum andstæðum, enda var það 
víkinga háttur að þræða tæpasta vaðið. Þeir trúðu á óum- 
flýjanleg örlög en héldu samt sjálfstæði sínu. Andinn, hinn 
eiginlegi maður, gat aldrei bugast meðan hann hafði þrek til 
að mæta hverju siem að höndum bar með geðró og karlmensku. 
Guðunum treystu þeir ekki meir en svo. Þeir voru ekki al- 
máttugir og þeir voru ekki alvitrir. Þeir voru ástvinir þeirra 
en ekki drotnar. Ekkert var víkingnum fráleitara en að kyssa 
á höndina sem hirti þa hvert sem þær hendur heyrðu til guðum 
eða mönnum. Goðin voru mislynd og þeim gat yfirsézt. Óðinn 
valfaðir gat dæmt þeim dauða í orustum, en meðan þeir gengu 
hlægjandi móti dauðanum var síðasta taflið þeirra hvernig sem 
annars tilskipaðist um þeirra hagi. Það var að vísu ágætt að 
eiga goðin að en mest áttu þeir þá undir sjálfum sér. Þeir báru 
líka mesta ábyrgð gagnvart sjálfum sér og sínum sóma. Þeir 
gátu að vísu ekki umflúið örlögin en þeir gátu mætt þeim sem 
menn og það gerðu þeir ef þeir ekki brugðust drengskapar 
skyldunni í lífi eða dauða. Ef til vill höfum við aldrei haft 
betra skilyrði til að skilja þessa afstöðu en einmitt nú þegar 
dáðríkir hermenn þola kvalir og dauða án þess að gefa óvinum 
sínum nokkra upplýsingu, sem þeim getur að gagni komið. Þeir 
vilja heldur láta lífið en sóma sinn og mæta dauðanum með 
slíkri hugprýði að böðlar þeirra skelfast fyrir þeim mætti er 
þeir fá eigi bugað. 

Svo er líka önnur hlið á málinu. Menn verða ekki ein- 


30 


ungis að taka erfiðum örlögum með hugprýði heldur líka að 
leika það hlutverk, sem örlögin skapa þeim, sem sannir menn 
og góðir drengir — hversu erfitt, ssm það kann að vera. Tök- 
um Guðrúnu Ósvifsdóttur, þessa dásamlegu kvenhetju, til 
dæmis. Hún ann Kjartan en giftist Bolla fyrir öfugsnurðu ör- 
laganna. Hún er skörungur mikill og langt á undan samtíð 
sinni í sumum greinum. Hún virðir að vettugi álit almennings 
um vangildi konunnar. Hún visssi sig helzt til foringja fallna í 
ættinni og tekur við því hlutskifti ssm sjálfsagðri skyldu og 
sjálfsögðum rétti. Nú hafði Kjartan gert ættinni hina mestu. 
hrasysu. Þess varð að hefna, hvað sem það kostaði. Það var 
jafn sjálfsögð drengskapar skylda sem að bjarga Gunnari Þiðr- 
andabana undan vopnum ásóknar mannanna í veizlunni forð- 
um. í krafti sinnar norrænu náttúru, í umboði síns arftekna 
drengskapar hugtaks, stendur þessi Ásatrúar kona upp af 
brúðarbekknum albúin að heyja stríð við bónda sinn til bjargar 
einum umkomulausum flóttamanni, sem henni hafði verið 
sendur til halds og trausts. Þyngri prófraun hafði hún þegar 
staðist að gerast ráðbani Kjartans, að særa sjálfa sig hinu 
dýpsta hjartasári til að gegna kvöðum skyldunnar; að vera 
þeim verst sem hún unni mest. Fyrir það hlaut hún ámæli 
sprottin af misskilningi síðari alda kynslóða, sem hafa yfirleitt 
ekki skilið trú, lífsskoðun og siðalögmál fornaldarinnar. Það 
er líka athyglisvert að Guðrún iðrast ekki þessa verks fyr en 
hún sjálf hefir kastað Ásatrú og tekið kristni. 

Svo máttug er siðvitund og örlagatrú víkinganna, að goðin 
sjálf verða að gjalda sinna yfirsjóna og hlíta dómi örlaganna; 
þessvegna ragnarök. 

Ragnarök 

“Og guðirnir reka sinn brothætta bát á blindsker í haf- 
djúpi alda”. Þúsund árum áður en Þorsteinn skáld sér þessa 
heims ljós, í Hlíðarendakoti undir Eyjafjöllum, sköpuðu Ása- 
trúarmenn goðum sínum aldurdaga. Er mér nær að halda, að 
norræn heiðni sé einu trúarbrögðin, sem höfðu vit til þess. 
Þeir vissu að alt líf gengur með dauðamein frá vöggunni til 
grafar; að í sjálfri framsókninni leynist afturför, og rotnun í 
allri nýsköpun. Þetta kemur átakanlega greinilega fram í 
Yggdrasils sögninni. Hinn mikli meiður og meginstoð jarð- 
lífsins stendur rótum í þremur heimum og einn af þeim er Nifl- 
hieimur, dauðans heimur. Alstaðar gætir andstæða og fram- 


31 



þróun og afturför, ljós og myrkur, líf og dauða, ilt og gott keppa 
um völdin. f toppi trésins situr örnin sem ímynd hins eilífa og 
göfuga en djúpt í dimmu jarðar nagar Níðhöggur lífsrótina. 

Breiskleikinn býr enda í sjálfum guðunum. Eitt af kvæð- 
unum í Völuspá heitiir Lokasenna. Það eru tildrög kvæðisins 
að Loki kemur til goða veizlu hjá Ægir og deilir á goðin. Verð- 
ur úr þessu hin sóðalegasta senna. Loki bregður Æsum um 
ýmsa galla og vænir gyðjurnar um lauslæti. Honum þykir 
Óðinn glámskygn ieða hlutdrægur þar sem hann gefur óverð- 
ugum s-tundum sigur í orustum. Freyr fær slíkan blæjubruna, 
að hann selur sverð sitt hið ágæta fyrir meyjar blíðu og kemur 
svo vanbúin til víga í ragnarökum. (Nordal hyggur kvæðið 
kveðið af heiðnum manni á tíundu öld og færir til þess ýmsar 
líkur). Þótt það sé að vísu eins manns verk ber þess að gæta, 
að kvæðið geymist í minnum Ásatrúar-manna. Ekki myndi það 
eiga sér svo langan aldur ef heiðnir menn hefðu álitið það 
markleysu eina. Menn voru farnir að finna til meingallanna á 
Ásatrúnni fyrir daga kristninnar á Norðurlöndum. Menn voru 
vaxnir upp úr henni, eins og þjóðir æfinlega vaxa upp úr trú- 
arbrögðum sínum og er það að vonum. Þau eru arftekin og 
miðast við þekkingarstig fornra kynslóða sem lifandi lýðir eru 
altaf að vaxa upp úr, þeir vaxa upp úr umbúðunum og verða að 
sníða sér nýjar, ef vel á að fara. 

Annað Eddukvæði, miklu merkara, Völuspá, opinberar 
hugsunarhátt aldarfarsins í dramatiskum dráttum. — Þegar 
stundir líða og heimur tiekur að spillast, gerist Óðinn hugsjúk- 
ur um framtíð veraldar; leitar hann nú véfrétta hjá völvu og úr 
spásögn hennar er óðurinn spunninn. Völuspá stiklar á stóru, 
kemur víða við en dregur hvergi seiminn. Fyrst bregður hún 
upp leifturmynd af árdegi jarðlífsins þegar alt var óspilt og 
frítt. 

“Sól skein sunnan á salar steina, 
þá var grund gróin grænum lauki. 

Friður alsnægta og fjárjafnaðar ríkti um veröld víða. Svo 
dregur upp ský, blika örlaganna hvílir yfir Ásgarði. Ágirndin 
hefir numið sér þar bólfestu. Seiðkonan Gullveig gélur goð- 
unum sinn ramma galdur, svo gullæðið grípur þau. Með 
ágirndinni skapast ófriður. Skíðveggurinn sem áður hlífði Ás- 
garði reynist nú ekki nógu sterkur. Hreysti goðanna hlítir 
þeim nú ekki til sjálfsvarnar og þau heimskast til að gera kaup 


32 


við hrímþuirs, er skyldi reisa þeim óvinnandi vígi. Að launum 
heita Æsir honum bæði Freyju og sólinni. Hér er ekki um að 
villast, fornmenn fundu það leins og Kristur, að ágirndin er rót 
alls ills. Vegna hvers er hún það? Hún er það af því hún met- 
ur efnin meir en manngildið, gullið meir en göfugmensku. 
“Þar sem yðar fjársjóðir eru, þar er ykkar hjarta”, og hjarta 
hinna norrænu guða verður hjá gullinu og ekkert ieins áriðandi 
eins og að vernda það vel; þess vegna vilja þeir gefa frjósemdar 
gyðjuna og sjálfa sólina fyrir þá fjárhirzlu, sem tryggi þeim 
auðinn til eilífðar. En þegar verkinu er næstum lokið sjá þeir 
í hvert óefni er komið og heldur en standa við samningana 
brjóta þeir heit sín og vega borgarsmiðinn í griðum. Nú eru 
goðin sjálf orðin sek um alla þá höfuðglæpi, sem verstir eru 
taldir lauslæti (ef Lokasenna er tekin trúanleg); eiðrof og morð. 
Gerist nú loft alt læfi blandið. Æðstu lög tilverunnar eru sið- 
ferðis lögin. Séu þau rofin kemst öll tilveran á ringulreið, eða 
eins og Völuspá lýsir því: 

(1.) “Fyllisk fjörfi / feigra manna, / ríðr ragna sjót / rauð- 
um dreyra, / svört verða sólskin / of sumar eptir, / veður öll 
válynd. — / Vituð er enn eða hvat?” 

(2.) “Skelfr Yggdrasils / askr standandi /ymur aldit tré, / 
en jötun losnar / hræðask allir / á helvegum / áðr Surtr þann / 
sevi of gleypir.” 

Heimurinn gengur allur úr skorðum og guðirnir komast 
ekki heldur hjá afleiðingum eigin gerða. Þeir eru háðir þeim 
lögum sem lífinu eru til sett en standa ekki utan við þau. Fá 
kvæði munu taka Völuspá fram að leikhæfni. Það er eins og 
maður hlusti á hjartaslög altilverunnar og ksnni ugg guðanna 
við spásögn aldarfarsins. 

Það rökkvar svo svört verða sólskin. Lífsmeiðurinn Yggdrasil 
skelfur svo “ýmur hið aldna tré”. Jötunn losnar og öll illvætti. 
Öll eru þessi illvætti táknræn. Það lá í eðli fornmanna að 
holdga hugmyndir sínar um iregin öll. Miðgarðs-ormurinn 
spýr eitri þ. e. a. s. drepsóttum yfir jörðina og þótt. hetjan Þór 
beri banaorð af sjálfu illvættinu hnígur hann samt örendur 
fyrir eitrinu. Þannig hefir og farið fyrir sumum vísindamönn- 
um í viðureigninni við sóttkveikju sýklana. Úr hvofti Fenríks- 
úlfsins stendur eldur og virðist mér það muni eldgos tákna. 
Dreg eg þá ályktun helzt af því að úlfurinn gleypir ekki ein- 
ungis Alföður heldur og einnig sólina, eins og þegar eygló 
sortnar í megin móðu eldgosanna. Surtur kemur sunnan og 


33 


mun það tákna áhlaup viltra svertingja sunnan úr brunabeltis 
löndunum; en af þeim hefir hinu hvíta kyni jafnan staðið nokk- 
ur stuggur. Jötnar, meinvættir og bsrgrisar brjótast fram og 
leggja til orustu við Æsi og Einherja. Tekur nú skáldið heldur 
en ekki að brýna raustina þegar hann lýsir sjálfri orustunni. 
Mun naumast að finna magnþrungnari óð í annara þjóða bók- 
misntum: 

“Hrymr ekr ustan, / hefsk lind fyrir, / snýsk Jörmung- 
andr / í jötun móði; / ormur knýr unnir, / en ari hlakkar, / 
slítr nái níð fölr / naglfar losnar. 

Surtr fer sunnan / með svifa lævi, / skinn af sverði / sól 
valtíva; / grjótbjörg gnata, / en gífr rata, / troða halir -helveg, / 
en himin klofnar. / Sól tér sortna, / sígr fold í mar, / hverfa af 
himni / heiðar stjörnur; / geysar eimi / ok aldurnari; / leikr 
hár hiti / við himin sjálfan.” 

Á vettvangi orustunnar eyðist alt; guðir, menn og misin- 
vætti. Goðin fóru dauðasek til víga og hlutu því að hníga. 
Samt réttlæta goðin sig með framgöngunni, með því að reynast 
sjálfum sér trú á úrslita stundinni. Þótt þeim yrði ekki lengra 
lífs auðið, bjarga þau samt heiminum frá yfirráðum illskunnar 
með sínum eigin dauða. Þetta er bæði fögur og háleit frið- 
þægingar kenning. 

Nú skiftir alt í einu um tóninn í kvæðinu. Það ler sem 
blíður biærinn strjúki skuggamóðu dauðans af augum sjáand- 
ans. Lifið er of máttugt í eðli sínu til að útslokna, helmögnin fá 
ekki haldið því til lengdar og kvæðið endar á sigursöngvum 
upprisunnar: 

“Sér hon / upp koma / öðru sinni ' jörð og ægi / iðja- 
græna, — / falla fossnar, / flýgr örn yfir / sás á fjalli / fiska 
veiðr. 

Sal sér hon standa / sólu fegra, / golli þakðan, / á Gimlei; / 
þar skulu dyggvar / dróttir byggva / ok of aldrdaga /yndis 
njóta. 

Munu ósánir / akrar vaxa; / böls mun alls batna / mun 
Baldr koma. 

Þar muni eptir / undursamligar / gollnar töflur / í grasi 
finnask, / þærs í árdaga / áttar höfðu. 

Þá koma enn ríki / at regindómi / öflugr ofan, / sa’s öllu 
ræðr.” 

Aðeins hið góða, unga og saklausa erfir þennan heim feg- 
urðarinnar og lífsþroskann. Baldur verður höfuðguð hans og 


34 



nú ínunu lög hans og dómar standast. Vel má vera að vísu 
panturinn “Þá kemr enn ríki o. s. frv.” sé síðari alda innskot og 
runnið frá kristnum rótum. Samt þarf það ekki svo að vera. 
Víða í goðatrúnni, glampar fyrir leiftursýnum af fullkomnari 
heimi en andinn fær lýst og æðri guðum en hugan getur 
grunað. Á endalausa framför trúa þeir og ragnarök eru þátta- 
skifti í þeirri framþróun. 

Eg vil ekki ljúka þessum þætti án þess að endurtaka að- 
dáun mína fyrir því viti sem skapar guðunum aldurtila svo 
aðrir betri megi ríkið erfa, og siðferðis alvörunni, sem lætur 
jafnvei goðin gjalda afbrota sinna. 

Siðvitund feðranna 

Jurtin dæmist af blóminu, sem hún ber og trúin af þeirri 
siðmenning sem hún fóstrar. Siðvitundin leggur undirstöðuna 
fyrir þjóðmenningunni og þeim hugsjónum, sem eru fjörgjafar 
framkvæmdanna hjá lifandi lýðum en geisli vonar fyrir dapra 
og deyjandi. Hvernig mælist Ásatrúin á þennan mælikvarða? 

Á ekkert lögðu feðurnir meiri áherzlu en sómasemina og 
manngildið. Þessi tvö hugtök voru, í þeirra huga, óaðskiljan- 
l'ag því ærulaus maður hefir ekkert gildi hvorki sem þjóðfé- 
lagsþegn eða einstaklingur. Hann er mannfélaginu til lítils 
gagns og sjálfum sér til hneisu. Hér verður að gæta þess að 
til er bæði innra og ytra manngildi. Hið ytra manngildi miðast 
við almennings álitið en hið innra við sjálfsmatið. Hvorugt 
getur án annars verið til lengdar. Sjálfsálitið getur verið 
sprottið af heimsku og hroka en almenningsrómurinn leggur 
endurmat á manninn. Eftirsóknin um stundar vegtyllu getur 
verið hágómleg og enda mannspillandi. Hún verður að miðast 
við heilbrigða sjálfsvirðingu. Siðvitundin gefur úrskurðinn 
um hvað sé sómasamlegt og hvað sé lastsamlegt. 

Fornmennirnir sóttust eftir orðstír af því hann hóf þá í 
eigin áliti, var nokkurs konar prófsteinn á manngildi þeirra. 
Þess vegna kveða Hávamál svo að orði: Deyr fé / deyja frændr 
/ deyr sjálfr et sama; / en orðstirr / deyr aldrigi / hveims sér 
góðan getr. Nú geta menn að vísu sózt eftir hefðar sætum af 
hégómlegum tildurs metnaði, en þar taka Hávamál af öll tví- 
mæli. Þau eru í rauninni föðurlegar bendingar til æskunnar, 
um hvernig henni beri að haga sér svo hinir ungu og óreyndu 
verði sér hvorki til skaða eða skammar. Unglingurinn á fyrst 
og fremst að vera athugull og íhygginn. “Gættir allar áðr 


35 


gangi fram og skygnast skýli.” Hann á ekki að sækjast eftir 
hefðarsætum áður sýnt sé hvaða virðing hann geti áunnið sér í 

mannraunum. “.mjök es bráðr / sás á bröndum skal / 

síns og freista frama.” Hann á að hlusta og þagjandi nema af 

öðrum. “.Þunnu hljóði þegir, / eyrum hlýðir, / en aug- 

um skoðar; / sjá nýsisk fróðra hverr fyrir.” Honum er ekkert 
eins nauðsynlegt sem hyggindi og þekking. “Byrði betri / 
berrat maðr brautu at, / an sé mannvit mikit: / auði betra / 
þykkir þat í ókunnum stað; / slíkt er válaðs vera.” Hér er ágóet 
leiðbeining um samkvæmishegðun er mörgum gæti enn að 
gagni komið. “Þagalt ok hugult / skýli þjóðans barn / ok víg- 
djarft vera: / glaðr ok reifur / skýli guma hverr, / unz sinn 
bíðr bana.” Þá er heilsusamleg hugvekja gegn óhófi. “Gráð- 
ugr halr, / nema geðs viti, / etr sér aldrtrega / opt fær hlægis / 
es sem horskum komr, / manni heimskum magi.” 

Þrjár voru þær höfuðdygðir, sem fornmenn möttu mest: 
trúskap í vináttu, sannsögli og sú hofmannlega sjálfstamning 
sem er, á öllum öldum, aðalsmerki höfðingjans. Aldrei hefir 
vinskapurinn verið meira metin og þsss eru ótal dæmi að 
víkingarnir létu lífið fyrir vini sína. Um einstæðingsskap 
hins vinarsnauða er þetta erindi kveðið í Hávamálum: “Hrörn- 
ar þoll / sús stendr þorpi á, / hlýrat henni björkr né barr, / 
svás es maðr / sás manngi ann; / hvort skal hann lengi lifa?” 
Þarna er einstæðingnum líkt við einstætt tré sem engir skógar 
skýla og verður eitt að standast öll áföllin. Eins og funi kvikn- 
ar af funa svo eflast góðar og göfugar hvatir í góðum félags- 
skap. Er um þetta gullfagurt erindi: “JBrandr af brandi / 
brennr unz brunninn sé, / funi kveikist af funa, / maðr af 
manni, / veðr at máli kuðr; / til dælskr af dul.” Vinum sínum 
eiga menn að vera örlátir og einlægir en engum ber skylda til 
að gjalda gott fyrir ilt. Þeim má gjalda “lausung við lýgi. 
Víkingarnir hafa, í raun og veru, tvö siðalögmál eftir því við 
hvern er að eiga, vini eða óvini, þó er framferði þeirra gegn 
óvinunum einnig drengskapar skorður settar svo sem enn mun 
getið. 

Lýgin var andstygð í þeirra augum, meðfram af því að 
hún var skálkaskjól hins hugblauða. Að segja satt frá atvikum 
jafnvel þótt sannleikurinn gæti verið mönnum hvimleiður 
þótti höfuð prýði á hverjum manni. Dæmafá mun sagan af 
tveimur íslenzkum höfðingjum, sem árum saman sækjast eftir 
hvers annars lífi og vega hvers annars vini, en skjóta að síðustu 


36 




málum sínum fyrir Noregs konung. Konungurinn vill eðli- 
lega heyra alla málavöxtu en þegar annar er búinn að segja 
frá þeirra viðskiftum sem greinilegast hefir hinn engu við að 
bæta eða athugasemdir að gera þar sem rétt var greint frá 
öllum atvikum. Tökum annað dæmi. Sturlungasaga hermir 
frá stríði og illræðisverkum á hinni verstu vígaöld, sem yfir 
fsland hefir dunið. Hún er skrifuð af einum af þátttakendum 
þessara hildarleika, samt er frásögnin hvarvetna hlutdrægnis- 
laus og sjálfsagt eins sönn og rétt, sem framsögumaðurinn veit 
sannast. Hvar annarstaðar en á íslandi hefði þvílík saga verið 
samin, og hvenær á íslandi nema meðan hinar fornu dygðir 
voru ennþá í heiðri hafðar? Alt fals og yfirhylming var undan ■ 
tekningarlaust fordæmd sem mannspillandi lestir. Þjófnaður 
var þrælslegur en rán gátu verið stórmannleg af því gjörand- 
inn tók á sig ábyrgðina. Launvíg voru glæpsamleg morð, en 
að vega menn opinberliega gat verið heilög skylda. 

Að því hefir verið stundum vikið, að sá ofstopi og ribbalda 
háttur sem stundum kemur fram hjá íslendingum í seinni tíð 
sé arfur frá víkingunum. Ekkert getur verið fráleitara. Forn- 
menn voru háttprúðir menn, höfðu taum á tungu sinni og 
tömdu sér sjálfstjórn í hvívetna. Snillyrði þeirra, við ýms 
úrslitarík tækifæri, sýna það bezt hversu hófstillingin var 
þeim eiginleg. Þeir byrgðu tilfinningar sínar inni og það hefir 
máske gert þá ógleymnari á móðganir og hefnigjarnari. 

Blóðhefndir 

Við megum ekki skoða þær frá sjónarmiði nútíðar, þótt 
þær séu nú meira iðkaðar en nokkru sinni áður. Það var 
skylda manna að hefna, skylda við sjálfan sig, ættina og þjóðfé- 
lagið. Ræki maður ekki réttar síns gat sá grunur á hann fallið, 
að hann kendi sig ekki mann til þess, brysti þor til áræðis. Al- 
menningsálitið er innleitið og það rýrir sjálfstraustið ef aðrir 
óvirða mann. 

Einstöku hetjur eiga það sjálfstæði, að geta boðið almenn- 
ings álitinu byrgin en þær eru fáar. Menn verða líka að gæta 
þess, að hver einstaklingur átti mest undir sjálfum sér í því að 
vernda rétt sinn og sjálfstæði. Gerði hann það ekki gat það 
leitt til þess, að aðrir freistuðust til að veita honum yfirtroðsl- 
ur. Honum bar einnig skylda til hefnda svo ættarheiðurinn 
nyti verndar. Fátt þótti jafn lítilmótlegt og að láta ættingja 
sinn liggja óbættann í valnum. Slíkt bar vott ekki einungis 


um lítilmensku heldur líka ræktarleysi við minning þeirra. í 
þriðja lagi skoðaði einstaklingurinn sig löglegt framkvsemdar- 
vald þar sem stjórnarfarslegt lögregluvald var ekki til, eins og 
á íslandi. Hinu megum við heldur ekki gleyma, að fjölda mál, 
og þar á meðal mörg vígsmál, voru útkljáð með fullum sætt- 
um, sem héldust vel. f>að var merkilega lítið persónulegt hatur 
milli málsaðilja ef hreinlega var til hefnda gengið. 

Engin kona, á fslandi, hefir orkað stærri hafndum en 
Hildigunnur ekkja Höskuldar Hvítanesgoða. Það er hún sem 
kyndir, í raun og veru, brennubálið að Bergþórshvoli. Þar 
brann inni, meðal annara, Þórður sonur Kára Sólmundssonar. 
Engin gekk ríkara eftir hefndum en Kári, en hann hafði verið 
að vígi Höskuldar. Ástir gátu samt með þeim tekist þegar 
hefndum var lokið og sættir fengust af því hvert um sig vissi að 
örlögin höfðu ákveðið þeim þetta hlutverk. Kári veit nú að 
Höskuldur var saklaus veginn og vorkennir Hildigunni fyrir 
hefndar brunann. Hildigunnur veit nú af sjálfsneynslu sinni 
hvað Kára bjó í brjósti og metur það til drenglyndis að hann 
vill ekki þeim sættum taka, sem hann treystir sér ekki til að 
halda. Þetta er sjálfsagt ekki hæsta takmark manndygða, en 
hér er alt falslaust og hreint, hér er drenglyndis hugsjóninni 
framfylgt út í yztu æsar. 

Drenglyndið 

Víkingarnir voru riddarar norrænnrar heiðni og eins og 
hinir kristnu riddarar miðaldanna áttu þeir sér sitt manndóms 
hugtak, æðsta takmarkið var að reynast drengur góður. í þessu 
hugtaki geymist hugsjónin um sanngildið. Þrátt fyrir hefndir 
og heiftarhug setur það víkingnum takmark í sjálfri hefndinni. 
Þeir mega ekki vega að vopnlausum manni eða valföllnum. 
Karlmannlegast þótti að ganga einn móti einum. Að rjúfa 
trygðir þótti ekki einungis glæpsamlegt heldur einnig lítil- 
mannlegt. Þess voru líka mörg dæmin, að menn færu meir að 
ábendingum samvizkunnar og mætu það drengilegra, að halda 
vináttunni en neyta hefndanna. Gott dæmi er sagan um þá 
Njál og Gunnar. Þeir voru að flestu ólíkir en samt vinir mikl- 
ir. Konur þeirra voru óvinir og svöluðu heift sinni með 
mannvígum. Samkvæmt almennings álitinu bar þess að 
hefna, en bæði Gunnar og Njáll þola áfríunarorð kvenna 
sinna og halda vinskap meðan þeir lifa báðir. Enn 
betra dæmi i=r framkoma Halls frá Síðu í brennumálinu. Lo-ftur 


38 


sonur hans hafði verið veginn alsaklaus á Þingvöllum þegar 
þeir feðgar vildu stilla til friðar, en þingheimur albúinn að 
berjast. Nú bar Halli ekki einungis réttur heldur líka skylda til 
hefnda. Hann kannast líka við aldarandann er hann hóf ræðu 
sína á þessa leið: “Mun ek enn sýna þat, ler ek em lítilmenni. . . 
Enn ek vil þat vinna til sátta, at leggja son minn ógildann ok 
ganga þó til at veita þeim bæði trygðir ok grið, er mínir mót- 
stöðumenn eru”. Hið vitra valmenni vissi hvað hér var í húfi 
ef vígsmálin eyddust á hendur brennumönnum og sækjendur 
gripu til vopna svo helgireitur þjóðarinnar flyti í bana- 
blóði. Þá hlýddi hann einungis rödd samvizkunnar um 
hvað drengilegast væri. Annars sýna endalyktir þessa máls 
ágætlega siðferðisstyrk þjóðarinnar, sem ennþá lifði við 
sína erfðamenning þótt kristin væri kölluð. Kári vill engar 
sættir taka, treystir sér ekki til að halda þær svo sem sæmir, 
því enn er honum sonarmissirinn í fersku minni. Þorleifur 
krákur og Þorgrímur mikli sættast en Þorgeir skorrageir bróðir 
þeira vill ekki við Kára vin sinn skilja, þótt honum sé fullljóst 
að þeir félagar muni eiga fáa vini en marga óvini. Eyjólfur 
Bölverksson fellur ógildur fyrir illgirni sína og rangsleitni 
enda þótt hann hefði lög að mæla. Þingmenn vilja ekki láta 
Hall gjalda góðmensku sinnar og bæta honum sonar missirinn 
með farnum manngjöldum, munu það ein þau mestu er goldin 
voru á fslandi. Flosi og brennumenn eru gerðir útlagir um 
sinn, en halda þó fé sínu og virðingu. 

Stilling, drengskapur og dómgreind bjargaði lýðveldinu 
forna þá sem oftar og samdi þær sættir er öllum voru til sóma 
og héldust vel. f engu landi hafa fleiri stórmál verið útkljáð 
með sættum en á íslandi, í fornöld. Drengskapar hugsjónin 
geislar í gegnum alt þjóðlífið og bregður tignarsvip á hina 
hörðu ásýnd víkingsins og mildar löggjöf og dóma. Hegningin 
er ekki, eins og hjá öðrum fornþjóðum, — já og enda nútíðar 
fólki — grimmúðug svo kvalalosta villumannsins er með henni 
svalað í viðbjóðslegum pyntingum. Menn eru dæmdir til út- 
legðar og oftast gefin kostur á að forða sér. Annars áttu þeir 
alt undir eigin hreysti. Menn eru ekki dregnir hlekkjaðir til 
gálgans, eða bornir æpandi á bálið. Þrælahald er að vísu leyft. 
— Það var ekki úr lögum numið í hinum kristnú menningar- 
löndum fyr en á síðast liðnri öld: Prússlandi, Rússlandi, Banda- 
ríkjunum og nýlendum Breta. Ekki veit eg til að nein af þess- 
um ríkjum semdu lög til að vernda hsimilishelgi þrælar.na, en 


39 


heiðnir íslendingar settu þvílík lög, þar sem þrællinn átti víkt 
um konu sína, þ. e. a. s. hafði rétt til að vega þann er tók hana 
frillutaki. Útburður hvítvoðunga var líka leyfður og mönnum 
þykir það hryllilegt; en blessaðir verið þið, útburður barna 
tíðkast enn þar sem vanhirt æska rotnar í skuggaskýlum ör- 
birgðarinnar. Að hinu leyti mun þess engin dæmi, meðal 
fornra þjóða, að bændum væri bættur að mestu sá búskaði er 
þeir urðu fyrir að náttúrunnar völdum. Hrepparnir íslenzku 
voru, á gullalda tímabilinu, lagalegt samábyrgðarfélag. Sú 
skyldukvöð var líka lögð á þegnana að sjá þurfamönnum fyrir 
framfærslu. 

Sú lífsspeki, sem óx af rótum Ásatrúar kendi mönnum að 
lifa sér til sóma en öðrum til gagns; kendi mönnum að mæta 
dauðanum óttalaust; skapaði hjá þeim það manngildismat, sem 
framleiðir í víkingnum einhvern hinn stórfeldasta manngerf- 
ing, er sögur hafa frá að segja. 

Víkingurinn lifði æfintýraríku lífi og áhættusömu. Úr 
því hann sigldi smáskipum um opin höf, varð ekki hjá því 
komist að ýmsir gistu vota gröf. Úr því hann herjaði og háði 
orustur, hlutu sumir að falla. Úr því hann leitaði hefnda, hlaut 
hann líka að verða fyrir hefndum. Hitt er jafn víst að hann 
varðist dauðanum í lengstu lög. Hreystin sjálf var hans örugg- 
asti hlýfiskjöldur í hættunni. Allir gátu orðið foringjar, flestir 
ætluðu sér það hlutskifti. Foringinn varð að vera öðrum til 
fyrirmyndar. “Fremur skal konunga hafa til frægðar an lang- 
lífis,” segir Magnús konungur. Herinn festir sjónir á foringja 
s'ínum. Hversu oft hefir ekki sigur fengist í orustu, skipshöfn 
bjargast í sjávarháska og þrekraun tekist fyrir hugdirfð og 
snarræði eins manns. Þess vegna var Halldór Snorrason svo 
mikils metinn í liði Væringja. Sjálfsagt efldi trúin, og þó 
einkum örlaga trúin, þetta hugrekki, en mest átti einstaklingur- 
inn þó undir sjálfsþjálfun sinni og eigin innræti. Víkingarnir 
voru nógu skynsamir til að hugleiða þetta; þessvegna eru þeir 
altaf að búa sig undir hætturnar. Þetta skýrist með nærstæðu 
dæmi. Nú kviknar í farþegaskipi út á hafi. Við hættuna 
ærast menn stundum og þeir hraustu bæja þeim veiku frá 
björgun. Afleiðingin venjulegast sú að allir eða flestir farast. 
Hitt kiemur þó langtum oftar fyrir, að sjómennirnir að minsta 
kosti haga sér eins og hetjur. Konum og börnum er bjargað 
fyrst og afleiðingin sú, að flestum eða öllum er borgið, að síð- 
ustu. Á úrslita stundu augbragðsins haga menn sér eins og 


40 


þeim er eðlilegast en þeim verður eðlilegast að bregða við eins 
og þeim hefir verið innrætt af siðvitund sinnar samtíðar. 1 forn- 
um sögum höfum vð ótal dæmi þessu lík. Víkingurinn fær 
ekki umflúið hættuna en hann getur fyrirbugað óttann, sem a? 
hættunni stafar, með því eins og Stephan G. kemst að orði: 

“f voðanum skyldunni að víkja eigi úr 
Og vera í lífinu sjálfum sér trúr.” 

Fornmenn virðast stundum sækjast eftir hættunni ein- 
ungis vegna þess að þeir vilja sannprófa sjálfa sig í mannraun- 
um. Einhver rithöfundur hefir sagt, að hinn hugblauði deyi 
daglega, að hann líði allar skelfingar dauðans daglega í hugsun 
sinni. Hinn hugdjarfi hefir ekkert af því að segja og svo að 
síðustu 'þegar dauðinn vitjar hans, mætir hann hon- 
um æðrulaust. “Haldið þið kanske eg hræðist dauðann?” 
sagði Murat marskálkur, “hef eg ekki mætt honum fyr í ótal 
orustum?” Á sama hátt mætir víkingurinn honum eins og 
gömlum kunningja með kímnisræðu á vörum. Þorvaldur, son- 
ur Eiríks rauða, varð fyrir örvarskoti i Vínlandi. Dró hann þá 
örina úr undinni og er hann sá fituna á fleininum mælti hann: 
“Víst höfum vér fundið land gott, þótt vér fáum þess ekki 
lengi notið.” 

Enn gleggri er lýsing Snorra Sturlusonar á dauða Jökuls 
Bárðarsonar. Þar segir svo: “Þat er hér skotast af at segja, er 
síðar varðar mjög miklu, at Jökull varð fyrir liði Ólafs konungs 
á Gotlandi ok varð handtekinn, og lét konungur hann til höggs 
leiða, ok var vöndur snúin í hár honum, ok hélt á maðr. Sett- 
isk Jökull á bskk nokkurn, þar réð maðr til at höggva hann. 
en er (Jökull) heyrði hvininn settisk hann upp ok kom höggit 
í höfuð honum, ok var mikit sár; sá konungr at þat var bana- 
sár, bað konungr þá hætta við hann. Jökull settisk upp ok 
orti þá vísu: “Svíða sár af mæði / sætit hef ek oft við betra i 
und es á oss sprændi / ótrauð legi rauðum; / byss mér blóði úr 
þessi / bani, teki við þrek venjask; / verpr hjálmgöfgr hilmir / 
heiðsær á mig reiði.” 

Siðan andaðist Jökull. “Þetta er eins og stillilegt andvarp 
hins helsærða manns um leið og hann lítur yfir liðna æfi,” 
segir Helgi Péturs og verður það ekki betur sagt. 

Hér getur að líta hina harðlegu en göfugu aðalsmynd 
víkingsins bera við blóðugan bakgrunn hinnar ásatrúuðu forn- 
menningar. Þegar við hugleiðum þessa mynd freistumst við 


41 


til að trúa staðhæfingu Guðbrandar Vigfússonar: “Beztu menn 
á landi hafa lifað hér í heiðni og síðan aldrei komið þeirra 
líkar.” 

Trúar og siðgæðis hugsjónir túlkast bæði í lífi og listum 
þjóðanna. Fornmenn í Norðurlöndum meitluðu ekki yfirmann- 
lega fögur mannlíkan í steininn eins og Forn-Grikkir. Engu 
að síður höfðu þeir sínar hugmyndir um fegurð mannlífsins. 
Lýsingarorðin lýsa því bezt. Illmennið kalla þeir fúlmenni. 
Af honum leggur ógeðsþef eins og eitur pöddu. Illur þegn er 
ljótur og ógeðslegur. Góður drengur er aftur á móti prúð- 
menni. Hann er fagur hvernig sem útliti hans hið ytra kann 
að vera háttað, drengskapurinn gefur honum aðalssvip enda 
þótt hann kunni að vera kotungur út í Hergilsey. Æðsta fegurð 
lífsins birtist ekki í hugsjónum skáldsins eða listamannsins 
heldur í manninum sjálfum. Það er vert að minnast. þessa þegar 
við athugum munkinn í miðalda klaustrinu. Þriðja orðið kem- 
ur mér líka til hugar, orðið kurteisi. I nútíðar máli merkir 
það ýmsar samkvæmis siðvenjur. í fornöld hafði það miklu 
dýpri þýðingu. Sá var kurteis, sem gætti sóma síns, var sann- 
orður, hreinskilinn, geðstiltur, hugprúður, trúlyndur, örlátur 
við vini sína, gestrisinn, hófsamur, hygginn, glaður og reifur, 
níddist ekki á lítilmenni, prattaði engan í friðsömum við- 
skiftum. Að vera kurteis var að lifa fagurlega. 

- ★ - 


Aðal málgagn kaþólsku kirkjunnar á Englandi er tímaritið 
“The Catholic Record”, ritstjóri þess er Michael de le Badoyere 
barón. Hér fer á eftir stutt málsgrein úr einni ritstjórnar- 
grein hans: 

“Hvaða þýðingu hefir kristindómurinn fyrir nútíðar þjóð- 
lífið og þann vanda, sem því ber að höndum? Með einhverju 
móti varðum við að kynda nýjan vonarvita í hjörtum mann- 
anna og gefa svör við aðkallandi spurningum. . . Geti kristnin 
ekki glætt nýjar hugsjónir og gefið greið svör aðhyllist fjöld- 
inn kommúnisman hvað sem við annars segjum og gerum. 
Moskva á sér sterkara segulmagn en Vaticanið eða Canterbury 
sem stendur.” 


42 


(J. Rae Tooke. — Chatelaine, febrúar 1939). 






Þú gengur milli manna, sonur kær, 

Þér mætir aðeins þetta kalda svar: 

“Við þurfum ekki þinnar hjálpar með. 

Þú ert of gamall.” Annar segir þó: 

“Of ungur. Þér er bezt að fara heim.” 

En sólin brosir hlý við himins-skaut 
Og horfir niður á alsleysingjans braut. 

Og vorið nálgast náttúrunni hjá, — 

En neyð og myrkur drengnum hvílir á. 

En hann var barn, er heimur æðið tók. 

Hans hjartkær faðir kysti ungan son, 

Og bjóst til stríðs. — En loforð fyrst þó fékk 
Um frelsi og alsnægt, þegar kæmi hann heim, 
Og umhyggju frá yfirvöldum lands. 

Og nú er þessi ungi einkason, 

Með ótal vonir, krafta og vinnuþrá, 

Að krefjast þess sem allra réttur er. 

“Of ungur. — Gamall. — Vil þig ekki sjá.” 


Um leið og stríðsins lúðrar gjalla á ný, 

Þeir leita, biðja, sækjast eftir þér. 

Þá verðurðu ekki of ungur, sonur kær. 

Þitt æskublóð er stríðsins guði fórn, 

Og líkami þinn lifsins næring hans. 

Þá breytist alt, og önnur birtist tíð, 

Og allir dýrka og blessa soninn minn. 

—En guð, ó, guð, lát mannsins hjarta og hug 
Þér helgast, — svo að framar verði ei stríð. — 

Páll S. Pálsson 


43 


Frummenn 


Eftir því sem ritningin greinir ætti jörðin að vera um sex 
þúsund ára gömul, í mesta lagi, og mannkynið líka. Hvað segja 
nú vísindin um þetta? Þau segja að engin geti vitað um aldur 
jarðar en þegar athugað er hvaða tímalengd það tekur að 
mynda jarðlögin og breyta, til dæmis, jurtaleifum í steinkol og 
svo steinkolum í demanta, má óhætt fullyrða, að hnöttur vor 
er margra miljón ára að aldri. 

Um uppruna og aldur mannkynsins verður heldur ekkert 
með vissu sagt en jarðvist vors kyns orðin fyrna löng. 
í sambandi við mannvist má þess geta, að fjórar ísaldir hafa, að 
minsta kosti gengið yfir veröld vora. Er það samhljóða skoðun 
jarðfræðinga, að ekki sé skemur en 550 til 600 þúsund ár 
frá upphafi hinnar fyrstu ísaldar. Milli ísaldanna eru svo 
hlýinda tímabil er skifta þeim. Frá hinum fyrstu ísöldum 
hafa engar mannlífsminjar komið í ljós en alveg óyggjandi 
sannanir eru fyrir jarðlægri mannvist frá hinum síðari ísöld- 
um, en síðan þeirri fjórðu lauk eru að minsta kosti 25 þús. ár. 

Elzta mannveran, sem ennþá hafa fundist einhverjar leifar 
af, er Pekin-maðurinn svonefndi ien ekki er nú auðið að vita um 
hversu iangt er síðan hann féll að fold. Nokkuð af beinum 
hans hefir fundist í helli einum í Kína og er það álit fræði- 
manna að hann hafi uppi verið fyrir óra iöngu, kanske alt að 
miljón árum síðan. Nokkru fyr fanst hauskúpa, jaxlar og lær- 
leggur af Trinil-manninum nálægt Trinil þorpi í eyjunni Java. 
Þessi manntegund hefir hlotið vísinda nafnið “Pithecanthropus 
erectus (apamaðurinn upprétti). Sumir halda hann jafn 
gamlan Pekin manninum, en um það getur enginn vitað með 
vissu. Öðru máli er að gegna með Neanderthals-kynið. Fyrsta 
beinagrindin af því fanst í Neanderdalnum nálægt Dusseldorf 
í Þýzkalandi árið 1856, síðan í ýmsum stöðum og löndum. Árið 
1886 fanst beinagrind af frummanni nálægt smábænum Spy í 
Belgíu og er manntegund þessi kend við þorpið. Hún líkist að 
flestu Neanderdals-manninum svo ekki verður hér með vissu 
sagt hvert um nýtt kyn sé að ræða. Það er nokkurn vegin vist 
að Neanderdals og Spy-kynin eru afar gömul, hafa áreiðanlega 


44 



verið uppi á hinum síðari ísöldum, iekki síðar en fyrir 50 þúsund 
árum síðan. 

Öll þessi kyn hafa verið frumstæð mjög og ólík nútíðar 
mönnum. Hauskúpan rúmar heila, sem er svona nokkurvegin 
mitt á milli manna og apa. Kjálkar og tennur eru sterklegar, 
ennið lágt og afturdregið en brúnabeinin skörp og framstand- 
andi. Hakan er svo lítil að tungan hefir naumast megnað að 
framleiða fjölbreytt hljóð, og má af því ráða, að þessir frum- 
menn hafti verið málhaltir eða jafnvel alveg mállausir. 

Af stærð og lögun hauskúpunnar má nokkuð ráða um and- 
lega hæfileika þessa fólks. Framhluti heilans*Tiefir hlotið að 
vera tiltölulega mikið minni en aftur hlutinn, sem var býsna 
þroskaður. Bendir það á skarpa sjón en gáfnaskort. Allir voru 
þeir lágvaxnir, luralegir, bolmiklir, hoknir í hnjám og inn- 
skeifir. Um hárfar þeirra og litarhátt vita menn auðvitað ekk- 
ert, og öll er saga þeirra hulin rökkri aldanna. 

Öðru máli er að gegna um næstu kynkvíslir sem koma 
fram úr móðu tímans. Árið 1901 fundust tvær beinagrindur í 
Grotte de Enfants (Barnahellir) á Suður-Frakklandi. Af lima- 
lagi og þó einkum höfuðbeinunum má ráða, að hér sé um 
negra þjóðflokk að ræða. Fyrir utan þessar tvær beinagrindur 
hafa fundist tvær höfuðskeljar á Brittany skaga, sem flestir 
álíta af sama kynflokki. Hiefir hann hlotið tegundar heitið 
Grimaldi en lítið vita menn um hann. Líklegt þykir að hann 
hafi komið frá Afríku, sem var landföst við Evrópu á ísöldum. 

Það var annars merkilegt við þennan beinafund í “Grottl 
de Enfants” að litlu ofar í jarðlögunum fundust bein af annari 
manntegund mjög óskyldri. Höfðu menn áður nokkur kynni 
af þessum svonefndu Kró-Magnan-mönnum, sem virðast hafa 
verið mjög útbreiddir um Norðurálfuna. Þeir voru uppi á 
síðari hluta síðustu ísaldar svona frá tuttugu til fimtán þúsund 
árum f. K. Þetta var greinilega langihöfða kyn, hátt, jafnvel 
risavaxið, og virðist af beinunum mega ráða, að þeir hafi haft 
beinan og vel samsvarandi vöxt, hátt enni og stærri hauskúpu 
en hin fyrnefndu mannkyn. Kjálkarnir voru líkir því sem nú 
gerist meðal hvítra þjóða og ekkert bendir til að þeim hafi 
verið máls varnað. Þeir stóðu Grimaldimönnum framar að 
líkamsvexti og líklegast andlegu atgerfi en skör lægra samt en 
nútíðarmenn, yfirleitt. Samtímis þeim, eða jafnvel nokkru fyr, 
bygði ennþá eitt kyn álfuna, Árinjakarnir. Þeir voru einnig 
langhöfðar og að mörgu líkir Kró-Magnon-mönnunum en smá- 


45 


vaxnari og að því er ætla má miður gefnir andlega. Líklegt 
þykir að öll þessi kyn hafi blandað blóði saman og af þeim 
samruna hafi kynstofn Norðurálfu þjóðanna myndast en bland- 
ast þó síðar msð blóði aðkomandi þjóðflokka, er löngu síðar 
gera innrás í álfuna. 

Það var álit fræðimanna lengi vel, að fyrstu innbyggjar 
Vesturálfunnar hefðu verið Indíánar en ekki er álitið að þeir 
hafi komið til Ameríku fyr en um það leyti er Kristur fæddist 
austur í Palestínu. Nú fundust fyrir nokkrum árum stein- 
vopn af annari gerð en þau ier Indíánar smíðuðu. Hafa nú örvar 
og spjótsoddar sömu tegundar fundist víða um álfuna og þar 
helzt er jarðsprungur hafa orðið og þá æfinlega svo djúpt x 
jörð, að liðnir eru nú að minst kosti tíu þúsund vetrar síðar 
þessir frumibyggjar spyrntu fótum við fold. Ekki hafa leifar 
þessara manna ennþá fundist. (Beinafundir frá tug-þúsundum 
ára eru eðlilega fágætar því þær varðveitast aðeins undir sér- 
stökum kringumstæðum). Þótt líkamsisifar þessa Falsom- 
fólks finnist máske aldrei hefir það eftirlátið minjar um hérvist 
sína alt frá Mexikó norður til Alaska; svo útbreitt hefir það 
verið. Hvað um það hefir orðið eða hvort nokkur mannvera 
hefir viðhafst í Vesturálfu frá 10,000 f. K. og segjum 100 árum 
e. K. veit engin. 

Nú hefir það komið í ljós að annað miklu eldra kyn hefir 
áður búið í álfunni. Árið 1936 fann námsmaður við ríkishá- 
skólann í Albuquerque, í New Mexico-ríki steinvopn í miklu 
eldri jarðlögum. Kenneth Davis fann þessar fornleifar í helli 
sem gengur inn í Sandia-fjallið skamt frá Albuquerque. Láu 
steinvopn þar í beinarúsli af úlföldunum, úruxum og risadýri 
því, sem slóþ nefnist, en úlfaldar og slóþs eru útdauðir í Ame- 
ríku fyrir ótal öldum. Jarðfræðingurinn prófessor Kirk Bryan 
frá Harvard-háskóla hefir nú rannsakað fundinn og jarðmynd- 
unina í hellinum. Nú er loftslag mjög þurt í New Mexico og 
hefir svo verið um margar aldir. Samt finnast grílukerti 
(stalagmite) þarna í jarðlögunum. Nú vita menn að þau skap- 
ast þegar kalsíum blandað vatni drýpur úr hellisloftinu. Nii 
er loftið svo þurt og rykþrungið í Sandia helli að það varð að 
hreinsa það með loftdælu áður mönnum yrði líft að starfa 
þar að nákvæmum rannsóknum. Þegar þessar stalagmite 
mynduðust hlaut loftslagið að vera rakasamt á þessum slóðum, 
en svo mun það hafa verið er heimskauta íshellan náði alt suð- 
ur í Ohio-ríki, á síðustu ísöld. Úr því þessar fornleifar liggja 


46 


undir stalagmite-lögunum hlaut Sandia-maðurinn að vera uppi 
fyrir tuttugu og fimm þúsund árum síðan eða meira. 

Ekkert verður með vissu sagt um lifnaðarhætti þessara 
fyrstu jarðbúa en auðvitað hafa þetta verið veiðiþjóðir, en 
hvernig þeir lögðu þessi útdauðu risadýr að velli með hinum 
lélegu stein- eða tinnuvopnum sínum vita menn ekki. Öðru 
máli er að gegna með steinalda þjóðirnar í Evrópu. Þegar 
myndir þeirra, dregnar af mikilli list, fundust í Altamira-hel'- 
inum á Spáni og síðar víða, gátu m:enn gert sér skýra grein 
fyrir daglegum háttum þessa fólks, er lifði á síðustu ísöldinni 
eða fyrir svo sem 25 þúsund árum síðan. Mun að því vikið síð - 
ar ef mér og Brautinni endist aldur til. 


Andvaka ligg eg langa vetrarnótt, 
ljúfur svef n mig flýr, því hart er að mér sótt, 
fyrir utan gluggann minn geysar heljar byltur, 
getur nokkur skilið þann boðskap, sem hann þylui? 

Þessi myrki manndrápsbylur 
magnast, tryllist, alla vegi hylur. 

Hríðin á glugganum glymur og hvín, 
í glugganum marrar og tístir, 
fönnin sér þrengir og þrýstir 
og þjappast að hliðum og göflum. 

Fárviðrið æðandi öskrar og hvín, 

sem óveðursnornin sé kvalin af djöflum. 

Það hamast, sem blótneyti í böndum 
og brimskafl á heljar söndum. 

Jörðin og himininn hangir á þræði 
og holskeflan springur af mæði. 

Brotna greinar, bjarkir kveina, 
bliknuð ilustráin veina. 

Köld og dimm er dauðans nótt 
dvínar líf og ylur. 

Húsið í stormsins heljarklóm 


47 


hristist og skekst á veikum grunni. 
Heiítar-nornir meö rámum róm 
rííast og bítast meö íreönum munni. 

Það brestur og brakar hátt 
í bitum og sperrum og stoðum. 

Mér íinst eg vera aö missa mátt 
er móki eg undir voðum. 

Gráöugur dauðinn um gluggan minn 
gægjist nú inn með heljaraugum, 
helgustinn bitra af honum íinn. 

Hann má ekki, skal ekki komast inn! 
með fylgd sína af feigðar draugum. 

Nú hrökk eg við svo að eg hentist á fætur, 
í helkulda og dimmu miðrar nætur. 

Mér hitnar um hjartarætur. 

Ferlegan dauðann eg óttast eigi 
þótt ógnandi væri sem fyr, 
í hamförum víkings eg varði’ honum dyr, 
og við hann í eldimóði sagði: 

“Þú heiftugi dauði hugsar þér, 
að hremma það, sem mér kærast er. 

Eg veit að guðs miskun er meiri en þín 
og máttur þinn fyrir henni dvírí’. — 

Nú færði’ hann sig dálítið fjær mér — en þagði. 

Eg bað til guðs, að lægja storminn stríða 
og stytta þrautir allra, sem að líða. 
í helhríðum lífsins hann leiði alla 
og láti engan týnast né falla. 

Nú fjarlægist veðrið, það lygnir, það lygnir 
og loksins er friður fenginn. 

Helhríðin dvin og dauðans nótt 
og dagurinn skín mér hlýtt og rótt 
og dauðinn frá glugganum genginn. — 

Eg gægðist út. — Þar var enginn. 

V. G. Guttormsson 


48 


L.titer§]llar* og Menoiingarfélagiö 
I Bi©rötir-DaKota 


Nýja-ísland er kostaland að ýmsu leyti, frjósöm mold og 
fiskignægð fyirir landi. Samt reyndist íslenzku frumbyggjun- 
um þarvistin óhappasæl á marga vegu. Þeir voru vankunnandi 
og verkfærasnauðir og gátu því ekki notfært sér gæði landsins. 
Ymiskonar óhöpp lögðust á þá eins og lamandi martröð. 

Fyrst kom bóluveikin, sem hjó heljarskarð í hópinn smáa. 
Þá fundu þjakaðar mæður og þreyttir feður sárt til einangrun- 
arinnar, er meinaði þeim að leita börnum sínum læknishjálpar. 

Nokkru síðar virðist náttúran ganga öll úr skorðum. Winni- 
peg-vatnið flæddi yfir engjar og haga. Það varð hafsjór milli 
heimilanna en úr sumum húsum urðu fjöldskyldnar að flýja. 

Þegar náttúran fór að gefa þeim grið virtist íllur andi vera 
komin í mannfólkið. Trúarþjark og prestarifrildi eyðilagði 
félagslyndi og stóð í vsgi fyrir nágranna samtökum. Það eitt- 
aði loftslagið og þrengdi sér eins og banvænir sýklar inn í sál- 
irnar. Það spilti hugró manna og heimilisfriði í mörgum til- 
fellum. Sízt að undra þótt sumir tækju nú að hugsa sér tíl 
hreyfis og vildu freista landnáms í betri bygðum. 

Séra Páll Thorláksson varð fyrir hinum verstu vonbrigð- 
um um líf og afkomu landa sinna í nýlendunni og ól litla von 
um betri tíma í Nýja-íslandi. Hann hafði um skeið átt heima 
suður í Bandaríkjum og vissi sem var, að lífskjörin þar voru, 
að mörgu leyti rýmri og hagstæðari. Á leið sinni til Gimli hafði 
hann sagnir af stórum og óbygðum héruðum í Norður-Dakota, 
sem hentug myndu fsl'sndingum til búsetu. Hann gerði sér 
nú leiðir þangað suður til landkönnunar. í fygld með honum 
slóust: Sigurður Jósúa Björnsson, Magnús Stephanson, Árni Þ. 
Björnsson, Jóhann P. Hallson og sonur hans Gunnar Hallson. 
Leizt þeim landspildan austanvert við hin svonefndu Pembina- 
fjöll girnikg til áibýlis en var þó óbygt að mestu. Gekst nú 
séra Páll fyrir útflutningi frá Nýja-íslandi þangað suður. Voru 
það eins og gefur að skilja einna helzt vinir hans og sóknarbörn, 
sem fylgdu honum þangað, þótt fleirum væri auðvitað heimilt 
að slást í förina. 


49 


Fróðlegt væri nú að eiga myndir og nákvæmar skýrslur 
um þennan búflutning. 

Þarna fór flóttafólk frá plágum flóðs og drepsóttar að 
leita sót heimila og hamingju í nýju landi og óþektu. Þarna 
fóru heimilislausir húsfeður með geig glötunarinnar í hjarta 
sínu. En nú létu þeir sér mestu varða, að búa sér og sínum 
betra ból i hérvistinni. Fátt hafði þeim fénast í Nýja-lslandi 
og lítil var búslóðin, sem þeir fluttu þaðan til landnámsins 
nýja. Menn bundu lélegan rúmfatnað og slitin, íslenzk vað- 
málsklæði í klyfjar og hófu þær ýmist á herðar sér eða hengdu 
þessa bagga upp á horaða uxa eða vargbitnar mjólkurkýr. 
Jafnvel koffortin, sem margir höfðu haft með sér að heiman, 
voru nú oftast eftirskilin því þau voru of þung í flutningi. En 
ættargripina urðu menn að taka rneð sér. Þeir íþyngdu mönn- 
um heldur ekki svo mjög, því þeir voru bæði fáir og smáir; 
skotthúfur með silfur hólkum, silfurbúnar neftóbaks pæntur, 
kanske einn eða tveir skautbúningar og nokkrar bækur; þær 
fluttu íslendingar altaf með sér því þar geymdist andans gróð- 
ur vors kyns og upp af þeim frumstofni skyldi nýir ávextir 
vaxa ,hvar sem leiðir lægju. Þar var lífsspeki heillra kynslóða 
faldar í nokkrum ferhentum og hetjudáðir feðranna sagðar í 
sögum. Nei, bækurnar gátu menn ekki við sig skilið því það 
var eins notalegt að kveða úr sér kvíðahrollin í vínlenzkum 
vetrarhörkum, sem í íslenzku skemmdegi. Sá þótti vel efnum 
búinn, sem flutti með sér þrjár mjólkurkýr, fimm eða sex ung- 
viði og einn eða tvo arðuruxa. Eitt var það dýrmæti er flestir 
höfðu eignast og margir fluttu með sér, það var ofurlítil elda- 
vél. Ekkert húsgagn er eins bráð nauðsynlegt sem eldastóin 
og þótt við séum hættir að tiibiðja funann. finnum við heim- 
ilisylin sem helgandi blessun þegar eldur logar hið fyrsta sinni 
í frumbýlis kofanum. Þá fyrst er hann orðinn heimili og helg 
aður ást og samvinnu f jölskyldunnar. 

Ef til vill lá þokudrungað loft yfir barrskógarbeltunum 
þegar útflytjendurnir lögðu hurðir að stöfum í bjálkakofunum 
í hinsta sinni, eða ef til vill glampaði ársólin á silfurlitað vatn- 
ið meðan lævirkinn söng þá úr hlaði. Hvernig ssm veðrið var 
munu þeir hafa kvatt kofana sína með samblandi af söknuð 
og vonum. 

Svo var lagt af stað með kveinandi börn og kvíðandi kon- 
ur. Límkendur leirinn legst að fótum göngumannsins og vill 
halda honum föstum rétt eins og Nýja-ísland vilji ekki sleppa 


50 


þessum fósturbörnum sínum frá sér út í óvissuna. Upp úr for- 
inni verða menn að hnykkja sér í hverju fótmáli. Fénaðurinn 
er treggengur um þessar ókendu og slitróttu slóðir, milli 
skógar buskanna. Áfram er þokast eina, tvær, þrjár, fjórar 
dagleiðir til Winnipeg; til Winnipeg, stórborgarinnar! En 
hvaða erindi áttu þessir alsleysingjar til borgarinnar? Þeir 
urðu að tjalda þar utan borgar, sækja sér vatn í ár og tjarnir og 
hita sér kaffið á hlóðum eins og Indíánar. — Jú, í Win- 
nipeg var náttúrlega margar nauðsynjar hægt að veita 
sér, væri gjaldeyrir fyrir hendi, en hann var nú hieldur af 
skornum skamti i þeirra sveit. Borgin með glysvarning í búð- 
argluggum og prúðbúið fólk á strætum úti, minti þá átakanlega 
á eigin örbirgð og umkomuleysi. Þarna áttu þeir ekki heima 
og þarna vildu þeir ekki eiga heima þótt þeir hefðu átt þess 
kost. Þarna dvöidu ekki svo fáir fslendingar í þá tíð. Þeirra 
var helzt að leita niður í hyldjúpum skurðum þar sem grafið 
var fyrir vatnsleiðslu og saurrennum. Útlendingurinn verður 
að sætta sig við alt, <en út á sléttunum við búskapinn er hann þó 
ekki öðrum minni né undir annan settur — og þeir hröðuðu 
sér buirt frá borginni til óibygðanna. 

Suður slétturnar var vegurnn vitund greiðfærari en samt 
var alt þetta ferðalag lýjandi. Þreytan lagðist eins og lamandi 
höfgi á menn og skepnur. Með sársauka var hvert fótmálið 
stigið af þessum illa skóuðu og fótasáru ferðamönnum. Það 
var farið að draga niður í börnunum, þeim tók að þrotna þrótt- 
ur til að gráta en störðu undrunaraugum á þennan nýja heim 
Mæðurnar hlustuðu kvíðandi og óttaslegnar. Þessi dauðaþögn 
var geígvænleg. Lífslindin í mjólkuræðum kúnna fór dvín- 
andi, þær geltust með hverjum degi. Sumar höfðu engan 
dropa af þessum heilsugefandi lífs-elixer framar fyrir börnin 
sín, en slík var samúð og greiðasemi fólksins að þeir sem eitt- 
hvað höfðu miðluðu því til þeirra sem ekkert höfðu meðan ai 
einhverju var að taka. — Fólkið er þelgott þótt rangsnúið 
mannlífs fyrirkomulag breyti innræti þess stundum til verri 
vegar. 

Loksins eftir átta eða tíu daga ferðalag er numið staðar 
við landamærin og innflytjendurnir biðjast landvistar í Banda- 
ríkjunum. Það leyfi er greiðlega gefið því þótt Bandaríkin 
væri auðug af flestu, skorti það þá fólk til að geta notað sér 
náttúruauðæfin að fullnustu, — og embættismönnum stjórn- 
arinnar leizt þannig á landann, að hann myndi frekar til gagns 


51 


en hindrunar í framsókninni, þar syðra. Tollverðirir þurftu 
ekki lengi að tefja sig við að skoða þennan fátæklega farangur, 
sem Islendingar fluttu með sér frá Nýja-íslandi til landnámsins 
nýja. 

Fögur og björguleg virtist Norður Dakota þeim í sumar 
sólskininu. í kringum þá lá sléttan endalausa með græna 
grasfleti milli dimmblárra skóga. Blómskrúðið þakti þessa 
ósnortnu paradís og fuglarnir: lævirkjar, rauðbrystingar, 
þrestir og næturgalar virtust bjóða þá velkomna með söngvum 
sínum. Aftanskinið glampaði á Pembina hæðirnar, og þótt 
þær væru ekki háreistar, mintu þær samt á hin frónsku fjöli. 
Enn á ný voru þeir landnemar í hinu ferska óspilta ríki nátt- 
úrunnar. Vel fór um þá þessa fyrstu nótt í Norður Bakota, 
þótt þeir hvíldu ekki á fjaðurdýnum undir værðarvoðum. 
Náttúran bjó þeim breiða sæng á grænum grundum. Bjartar 
stjörnur, á heiðum næturhimni, virtist horfa niður til þeirra 
eins og altsjáandi augu guðs. Þeir sáu ekkert reiðiteikn á 
þessum heiðríkis himni. Kliður söngfuglanna blandaðist þægi- 
lega saman við skógarniðin þar sem kveldþeyrin lék á espi- 
laufin eins og meistarar á hreimfagra hörpustrengi. Aldrei 
eru meiri líkindi til þess, að maður.inn gleymi öllu “guðsorða” 
fjasinu um glötun heims og guðsreiði en úti í náttúrunni á hlýj - 
um og heiðríkum júní nóttum. Þessvegna gátu þessir þreyttu 
langferðamenn sofið vel og vongóðir í óskalandinu, sem þeir 
höfðu, eftir ótal hrakninga um höf og lönd, nú loksins hlotið 
sem óðal sitt, en ættland niðjanna. 

Viðbrigðin voru að mörgu leyti mikil frá því sem þeir 
höfðu átt við að venjast í Nýja-íslandi. Landið var miklu 
þurrara og greiðfærara fyrir plóginn, stórir grasfletir milli 
skógarrunna. Hér var heldur ekki þvílíkur flugnavargur sem 
yfir fenjunum í kringum Gimli 0 g íslendingafljót. Að hinu 
leytinu var hér heldur ekkert veiðivatn og langt að sækja til 
fiskjar niður í Rauðá, enda þar ekki þvílík uppgrip sem í 
Winnipeg-vatni. Héraveiði var helzt stunduð í Norður Dakota 
að vetrarlagi. Þessir meinlausu sakleysingjar gengu einatt í 
snörur hinna ungu íslendinga og báru blessun í bú þeirra. 

Þótt Rauðárdalurinn sé bæði fögur og frjósöm sveit, veitt- 
ist öreigunum erfitt að afla ómögunum brauðs þar á landnáms- 
árunum. Þá skorti svo margt til að gera jörðina sér undir 
gefna. Helzta úrræðið var að selja vinnuþol sitt til hinna betur 
fjáðu bænda á austur sléttunum. Hið afarfrjóa undirlendi 


52 




dalsins var þá albygt fyrir nokkru af norskum og þýzkum 
bændum og þeir komnir í allgóð efni. Til þeirra var nú leitað 
um atvinnu, um uppskerutímann og gafst yfir höfuð vel, þótt 
einstöku menn notuðu sér enskumáls vankunnáttu og auð- 
trygð landans og refjuðust um að greiða þeim kaupið. Þessi 
vinna var samt stopul og kaupið lágt. Það hrökk því skamt til 
að fæða fjölskylduna og bæta bústofninn. Til þess að rýmka 
hag fslendinga og koma þeim á fastari fætur leitaði séra Páll 
til norskra trúbræðra sinna um samskot og urðu þair vel við 
þeirri kvöð. Fyrir þetta fé var svo keyptur lífpeningur handa 
landanum. Fyrir foirgöngu Haraldar Thorlákssonar, bróður 
prestsins, voru hestar og vinnuuxar keyptir og nú gátu Islend- 
ingar farið að gefa sig meir að jarðræktinni. Leið nú ekki á 
löngu þar til bygðin tók að glómgast og var jafnan síðan ein af 
hinum beztu og hagsælustu nýlendum íslendinga í Vestur- 
heimi. Þangað tók líka fólk að streyma bæði frá öðrum bygð- 
arlögum hér vestra og að heiman frá Fróni. 

Frjálshyggja og framfarahugur hefir löngum þótt ein- 
kenna Bandaríkjamenn og urðu Dakota fslendingar snemma 
fyrir þessum örfandi áhrifum. Frá engu íslenzku bygðarlagi 
hafa fleiri mentamenn komið og nægir þar að benda á fáein 
nöfn: Vilhjálmur Stefánsson, Dr. Brandson, Dr. Björnson, Dr. 
Halldórson, Grímson dómari, Hjálmar Bargmann dómari, 
Barði Skúlason lögmaður, Sveinbjörn Johnson prófessor, Mag- 
nús Brynjólfsson lögmaður, séra F. J. Bergmann, dr. Rögn- 
valdur Pétursson, séra Jónas A. Sigurðsson, Dr. Hjörtur Thor- 
darson, Dr. Árni Helgason, Stephan G. Stephansson, S. K. 
Hall prófessor, og margir fleiri, sem hér eru ekki taldir. Þetta 
er álitlegur hópur, sem hver bygð gæti með réttu miklast af. 
Norður Dakota fslendingar urðu einna fyrstir allra Vestmanna 
til að senda börn sín á æðri skóla. Meðan þau sátu á skóla- 
bekknum urðu þau eðlilega fyrir djúptækum áhrifum af hinum 
andlegu straumföllum, er brutu flestar stíflur í hinu unga, 
þroskavænlega þjóðlífi Vesturheims. Frjálslyndis og hug- 
sjónaöld mikil hafði iþá um skeið brugðið birtu yfir álfuna, 
meðan þeir héldu á pennum: Lowell og Longfellow, Paine og 
Emerson, Thoreau og Whitman, Channing og Parker, Jeffer- 
son, Ingersoll og Lincoln. Hugsjónir þeirra voru andans kraft- 
fóður í öllum skólum — extra mura (utan veggja) að minsta 
kosti, og magnaði þá móði. Bárust svo áhrifin með náms- 


mönnunum út í sveitirnar og fundu frjóan jarðveg hjá hinum 
gjörhyggna bændalýð íslendinga í Norður Dakota. 

Til iþess að efla því betur þekkingu sína á þessum nýju 
viðhorfum stofnuðu þeir svo félag sem þeir nefndu “Hið ís- 
lenzka menningarfélag”. Var stofnfundur þessa félags haldin 
í húsi Stephans G. Stephanssonar skálds 4. febr. 1888. Voru 
grundvallarlög félagsins, sem St. G. Stephansson hafði samið, 
lögð fram og samþykt án breytinga. Fyrsta greinin hljóðar 
þannig: 

“Stefna félagsins er, að styðja og útbreiða menning og sið- 
ferði, það siðferði og þá trú, sem byggist á reynslu, þekking 
og vísindum. f staðin fyrir kirkjulegan flokkadrátt, vill 
það efla mannúð og bræðralag; í staðin fyrir íhugunarlausa 
játning, skynsamlega og óhindraða rannsókn; í staðin fyrir 
iblinda trú, sjálfstæða sannfæringu, og í staðinn fyrir 
heimsku og hleypidóma, andlegt fnelsi og framför, sem 
engar hömlur eru lagðar á.” 

Undir þessa yfirlýsingu, ásamt félagslögum í 15 greinum, 
skrifuðu þessir menn nöfn sín, á stofnfundinum: Ólafur Ólafs- 
son, Stephan G. Stephansson, Jónas Hall, Jacob Líndal, Ásgeir 
Líndal, S. B. Brynjólfson, Magnús Brynjólfson, B. Brynjólfson, 
Björn Halldórsson, Magnús Halldórsson, Gísli Sæmundsson. 
Arngrímur Jónsson, Jón Hjálmarson, Einar Jónasson, S. 
Tryggvi Guðmundsson, S. J. BjörnsOn, S. Johnson, H. Thom- 
son, Sigurður Einarson, B. Blöndal, A. Magnússon, B. Bjarna- 
son, Kjristján R. Casper, John Guðmundson, Bjarni Johnson, 
Tryggvi Pálson, Sveinn Björnson, Bjarni Jóhannsson, Gísli 
Jóhannsson, Björn Péturson, Jón Jónsson Hrafndal, Sigfús 
Salomon, Magnús Snowfield, Árni Árnason. (Nöfnin skráð eftir 
eiginhandar stöfun félagsmanna og er fróðlegt, að athuga hin 
ensku áhrif, þá undir eins á frumbýlisárunum). Engum, sem 
nokkuð þekkir til sögu Islendinga í Dakota dylst að hér er 
mannval mikið og nærri því undantekningarlaust gáfuðustu 
mennirnir í þessum flokki. 

Með því að athuga stefnuskrána verður undir eins ljóst 
hvað fyrir þeim vakti. Með þessari félagsstofnun ætluðu þeir 
að hamla á móti því kreddukenda trúar afturhaldi, sem hið ný- 
stofnaða lúterska kirkjufélag virtist ætla að innleiða meðal 
íglendinga í Vesturheimi. Þetta ætluðu félagarnir að gera 
með því að efla þekkingu sína og annara á frjálshyggju stefn- 
um og vísindum þátíðarinnar. Þetta verður enn betur ljóst 


54 




þegar maður athugar sfni þeirra fyrirlestra sem fluttir voru 
undir umsjá félagsins og bókakaup þess. 

Undir eins á næsta fundi (23. febr. 1888) skifta félagsmenn 
sér í flokka til, að lesa og rannsaka ýmsar vísinda greinar, “svo 
sem náttúrusögu, trúarbragðasögu og skáldskap”. Átti hver 
flokkur að lesa saman og velja svo einhvern úr sinni sveit til að 
flytja fyrirlestra um efnið, eða hefja umræður um það á fund- 
um. Þessir fyrirlestrar voru fluttir: “Um Spiritisman (Ólafur 
Ólafson). Samband kirkjunnar og félagsins (Björn Halldórs- 
son); Samræmi trúarbragða ýmsra þjóða (Ólafur Ólafsson); 
Undirstöðu atriði framfaranna (Sigurbjörn Stefánsson frá Win- 
nipeg); Um Ingersoll (St. G. Stephansson). Fleiri fyrirlestrar 
voru fluttir án þess séð verði af fundarbókum um hvað þeir 
hafi fjallað. 

Þá tóku félagsmenn þráfaldlega þátt í umræðum á al- 
mennum stsfnumótum og háðu kappræður ef því var að skifta. 
Eggjuðu öll þessi ræðuhöld menn til að æfa málsnild sína og 
veittu mikla æfingu í listinni. Mun það hafa orðið þess vald- 
andi, að frá Dakota hafa margir af okkar allra snjöilustu 
mælskugörpum komið. 

Þá er eigi síður merkilegt, að athuga bókakaupin. Það var 
strax ákveðið, að kaupa bækur á þremur tungumálum: íslenzku 
ensku og dönsku. Þessar bækur skyldu fjalla um fræðileg 
atriði eingöngu. Hvar annarstaðar í Ameríku, munu bændur 
hafa ksypt og lesið bækur, á þremur tungumálum, um náttúru- 
vísindi, sálfræði, skáldskap, þjóðhagsfræði og samanburðar 
trúfræði? Stundum var háðsorðum að þeim vikið fyrir vís- 
indamenskuna, af þeim er töldu það þarfara, að gefa sig ein- 
ungis við búskapnum. Þessi aðköst voru ósanngjörn og barna- 
leg. Mennigarfélags bændurnir stóðu ekki öðrum á sporði um 
verklegar framfarir, síður en svo. Þeir ruddu landið með dugn- 
aði, ræktuðu það með árvekni, hlyntu að framförum síns sveit- 
arfélags engu síður en aðrir. Þeir vildu vera þjóðnýtir bændur 
—og þeir vildu vera þroskaðir, heilsteyptir menn. Þeir vildxi 
vera landnemar og brautryðjendur á fleiri en einu sviði. Þeir 
vildu vera góðir fslendingar með því að auka hróður ættlands- 
ins í vesturvegi, og hvernig gátu þsir það betur, en með því að 
viðhalda þeirri frægð er Frón hafði fengið fyrir að eiga sér bók- 
elskari og siðmentaðri bændastétt en önnur lönd? Þeir vildu 
reynast þarfir þegnar í kjörlandinu, og hvernig gátu þeir sýnt 
það betur en með því að kynnastþsim lífsstraumum, sem féllu 


55 


um andans akur Vínlandsbúa á þeim tímum? Þeir vissu að 
við frelsi og sólarljós sannleikans þroskast vitið og manndóm- 
urinn fljótast og bezt. Þeir höfðu dæmin fyrir sér, að heiman. 
Hvar dafnaði alþýðu menningin fyrst og fljótast á Fróni? Hvar 
nema í hinu frjálsmannlega félagsloftslagi þingeysku upp- 
sveitanna, svo þaðan runnu andlegir áveitustraumar út yfir 
landið og firjófguðu jarðveginn. Höfgi svefnþungans getur jafn 
vel runnið á heilagan anda í innibyrgðu andrúmslofti, þar sem 
flest er tekið trúanlegt án rannsóknar; þar sem það er talin 
höfuð synd að efast um arfgengar kenningar. Hann er þsim 
helzt til aðstoðar er glíma djarfmannlega við hin dýpstu rök 
og ráðgátur tilverunnar. Þar, í Vesturheimi, sem fslendingar 
hafa æft sig mest að þeinri iðju hafa vorir andlegu hæfileikar 
náð mestum þroska. Það er ekki af tilviljun að hávaðinn af 
okkar mestu andans mönnum koma frá Nýja-íslandi, Norður 
Dakota og Winnipeg. 

Menningarfélagið varð aldrei fjölment í Norður Dakota. 
Undir niðri voru margir hræddir við áhrif þess, enda gættu 
sumir meðlimir þess stundum ekki þess hófs, sem vera ber, 
þegar rætt er um tilfinningamál mannanna. Það hafði samt 
mikil áhrif á nýlendulífið. Það var ekki að ástæðulausu, að 
ungir ísiendingar frá þeirri bygð brutu sér fyrstir brautir tii 
frama i Bandarískum skólum og að þessi eina nýlenda fram- 
leiddi svo marga ágætismenn. Uppeldið á heimilum fróðra og 
sannliciksleitandi feðra eggjaði synina til fróðleiks og fram- 
fara. Samræðurnar heima höfðu gefið þeim góða æfingu í því, 
að greina rétt frá röngu, sannleikann frá yfirhylmingum. 
hismið f;á kjarnanum. Það hjálpaði Stephani G. til að verða 
höfuðskáid og Vilhjálmi Stefánssyni til að verða þvílíkur af- 
burða visindamaður á sínu sviði. 

1 Minningarritinu um 50 ára búsetu íslendinga í Dakota 
er margt fróðlegt og gott en sámt finst mér vísan hans “Káins” 
taka þar flestu fram. 

“Sumir, sem leyst hafa af sálunum bönd, 
í sveitum þá orðið var hljótt, 
þeir sofnuðu þreyttir með sverðin í hönd 
og sofa við brjóstin þín rótt.” 

Við stöndum allir í þakklætisskuld við landnemana, þvi 
þeirra vegna þykir nú sómi að teljast Islendingur. Frelsis- 


56 



frömuðunum höfum við þó mestar þakkir að gjalda, þeim, 
“sem sofnuðu þreyttir með sverðin í hönd”, því þeirra vegna 
hefir vor íslenzki arfur ávaxtast í vestrænu þjóðlífi. 

Þessir Dakota frumherjar voru stórhuga. Þeir hugsuðu 
sér að stofna eitt allsherjar Menningarfélag meðal allra Vestur- 
Islendinga og koma af stað almennu fréttablaði. Ekkert varð 
samt úr því að blað væri stofnað, en félagið hlynti, eftir getu, 
að Nýju Öldinni, einu albezta tímaritinu, sem á íslenzku hefir 
verið prentað. Ritstjóri þess var Jón Ólafsson og hafa ekki 
hæfiieikar þessa ritsnillings á öðrum vettvangi betur notið 
sín. Geta má þess að Menningarfélagið leitaði eitt sinn hóf- 
anna, að fá Valdimar heitinn Ásmundsson hingað vestur til að 
g;rast ritstjóri. 

Ekki fékk heldur félagsskapurinn þá útbreiðslu, sem hann 
átti skilið. Sjálft varð það ekki langlíft í Norður Dakota. Olli 
því, að mestu, útflutningur úr bygðinni. Islendingar hafa altaf 
verið æfintýra-gjarnir og fúsir að brjóta sér brautir á óruddum 
leiðum, enda farið að þrengjast um þá í Dakota. Fluttu nú 
margir til Winnipeg en aðrir til ALberta eða vestur til Kyrra- 
hafs. Mestur skaðinn þó fyrir Menningarfélagið, að forningj- 
arnir fóru, Skafti Brynjólfsson til Winnipeg en Stephan G 
Stephansson til Alberta. Hafði Skafti verið forseti félagsins 
en Stephan skrifari. Þegar til Winnipeg kom gekst Skafti og 
aðrir, fyrir stofnun Menningarfélagsins þar. Spratt unitara 
félagsskapurinn að miklu leyti upp af þeirri rót. 

Tregir reyndust lútersku prestarnir til að ganga á hólm 
við fríhyggjumennina í opinberum kappræðum, en það væri 
þó synd að segja, að þeir hafi gefið þeim lítinn gaum. Séra 
Jón Bjarnason ritaði skammagrein af mikilli óbilgirni um fé- 
lagið í Sameininguna undir eins og það var stofnað. Séra Frið- 
rik J. Bergmann átti altaf í höggi við það og óbeinlínis voru 
maigir af fyrirlestrunum í Aldamótum, ársriti kirkjufélagsins, 
til þess stílaðir. 

Kemur nú til þess að lýsa lúterskunni í Ameríku, >en þó 
einkum áhrifum hennar í Norður Dakota. 

Því er nú þannig farið með lútersku sem fleiri trúarbrögð, 
að þau birtist í tveimur myndum; guðfræðilegum kennisetn- 
ingum og alþýðu trú. Hinn guðfræðilegi grundvöllur lútersk- 
unnar, þ. e. a. s. ómengaðrar lútersku, hefir lítið breyst síðan 
á miðöldum. Það er handhægast að lýsa henni með því að 


57 


xekja örlög sálnanna eins og kirkjufeðurnir, í hinni evangel- 
isku lútersku kirkju hugsuðu sér þau: 

í upphafi skapaði guð þau Adam og Evu og gaf þeim óðal 
í Paradís þar sem þau skyldu um eilífð dvelja í syndlausri sælu, 
svo þar þektist hvorki þjáning né dauði. Svo kom Satan til 
Paradísar og tældi Evu til að éta eplið af skilningstrénu í for- 
'boði guðs. Þessari óhlýðni ireiddist guð svo gífurlega, að hann 
lagði bölvun sína yfir konuna og alt hiennar sæði, þ. e. a. s. 
hennar afkvæmi um aldur og æfi. Úr því formóðurin Eva 
hlýðnaðist djöflinum fremur en drotni gerðist hún og hennar 
afkvæmi þegnar Satíms og erfðafé og til helvítis dóu þau að 
hérvistinni lokinni. Eftir nokkur þúsund ár fór guð að kenna 
í brjóst um mannfólkið og þótti ilt til þess að vita, að aliir 
færu til andskotans. Urðu það þá úrræði hans að senda son 
sinn, sem er jafnframt önnur persóna hinnar guðlegu þrenn- 
ingar, til jarðar í mannsmynd svo mannkynið í girimd sinni og 
heimsku mættu hann krossfesta og deyða. Fyrir þann höfuð- 
glæp hljóta syndarar tækifæri til frelsunar írá reiði guðs, sem 
lagði á okkur erfðasynd og örlög glötunar. Hugmyndin er að 
Jesú hafi með blóði sínu, kvöl og dauða borgað fyrir allar synd- 
ir og yfirsjónir mannanna. Uppgjöf saka er samt því skilyrði 
bundið, að menn tileinki sér náðina með hinni einu sönnu og 
sáluhjálplegu trú, þ. e. a. s. trúi því að alt þetta sé guðdómleg- 
ur sannlaikur. 

Að hér sé rétt með farið er auðvelt að sanna. Seint á 
nítjándu öld kom út trúfræðirit, “Höfuðgreinar trúarinnar”, 
eftir þáverandi prestaskólakennarana í Reykjavík, Pétur Pét- 
urson og Sigurð Melsteð, þar sem í engu er frá þessum grund- 
velli vikið og öllum var kunnugt um, að Helgi Hálfdánarson, 
fyrvsrandi lector skólans var strang lúterskur. Hér í Vestur- 
heimi kom út bók árið 1912, eftir Þorstein Björnsson guðfræð- 
ing, sem hann nefnir “Höfuðlærdóma”. Hún hefir að geyma 
endurtjáning á grundvallar atriðum lúterskrar guðfræði og 
segist höfundurinn hafa borið ritið undir umsögn og dóm þess- 
ara presta í Kirkjufélaginu: Séra Jóns Bjarnasonar, séra Rún- 
ólfs Marteinssonar og séra Hjartar Leos og hafi þeir allir tjáð 
hans umsögn rétta og í samræmi við gildandi skilning Kirkju- 
félagsins. Þar sem engin mótmæli komu frá þessum mönnum; 
mér vitaniega, viðvíkjandi þessari staðhæfingu hlýt eg að taka 
frásögn hans gilda sem laukrétta tjáning á trú þessara manna 


58 








og þá um lsið hinn eina og sanna guðfræðis grundvöll Hins 
evangeliska íslenzka kirkjufélags í Vesturheimi. 

Hér eru tilfærð orð ritsins um örlög manna þessa heims og 
annars: 

“Dauðinn er samkvæmt heilagri ritningu áskapaður 
manninum við syndafallið. Hlýtur hann samkvæmt því að 
álítast refsing og böl, annars hafði manninum verið ætlað, 
ef hann hefði iekki hrasað, að lifa lífi sínu héir á jörðinni um 
eilífðar tíðir í friði, og undir föðurvernd guðs . . . .” 

“I>að er kenning lúterskrar trúar, að annað líf taki við 
af þessu. Er andinn að guðsboði fluttur af englum til bústaða 
drottins—þeirra sem guðsbörn deyja. Hinna sálum er vísað 
til bústaða djöfulsins og fordæmdu englanna, og búa þar við 
voðalegar þrautir. En bústaðaskiftin fara eftir því, hvernig 
hinn framliðni hefir skilið við beiminn; hvort það hefir verið 
í iðrun og trú, eða í vantrú og þrjósku við guðs orð. Fram- 
ferði mannsins í lífinu kemur aðeins til greina, sem undir- 
búningur undir og aðdragandi að viðskilnaðinum í andlát- 
inu. f andiátinu er síðasta tækifærið fyrir vantrúaða að 
hafna hinu illa, og snúa sér til guðs í iðrun og trú . . . .” 

“Sálir mannanna dvelji í öðrum heimi fram að uppris- 
unni. Þá sameinast sálirnar aftur líkömunum. Jafnt illir 
menn sem góðir upprísa.” 

“Eftir upprisuna kemur dómurinn eða hinn efsti dómur. 
Hann kemur fram á þann hátt, að frelsarinn setur á jörðina 
guðlegan veldisstól, sem hann sveif á frá himnum ofan. 
Lætur hann þá engla sína kalla á hverja einustu mannveru 
og leiða þá fram fyrir dómstól sinn, til að hlýða þar dómsá- 
kvæði sínu. Kveður hann upp úrskurð sinn um hvern ein- 
stakann, jafnskjótt sem hann hefir rannsakað líf hans, — 
það, sem um er dæmt, er í aðal efninu hið sama og í fyrri 
dóminum (þ. e. a. s. dómi guðs á dauðastundinni); ræður úr- 
skurðinum það, hvort hinn framliðni hafi verið sanntrúaður 
kristinn maður, eða þverúðarfullur gagnvart guði. Svo ber 
að ætla, sem hinn síðasti dómur verði yfirleitt staðfesting á 
dómi guðs á dauðastundinni; sá sem þá var náðaður verður 
nú náðaður; þeim, sem þá var útskúfað, verður nú útskúfað. 
En dómsákvæði hins efsta dóms verður annaðhvort: eilíf 
sæluvist, eða eilífar þjáningar.” 


59 


Eg veit vel, að fjöldi fólks í lúterskum sið kannast ekki við 
þetta, sem sína trú, kannast ekki við, að þetta sé sú trúarskoð- 
un, sem því var innrætt í heimahúsum af foreldrum, sem álitu 
sig lútersk. Þetta er líka alveg rétt; alþýðan íslenzka hefir, að 
minsta kosti í seinni tíð, valið og hafnað kenningum klerkanna 
að eigin góðþótta. Sigurður Nordal bendir á þá staðreynd, í 
bók sinni um íslenzka fornmenningu, að íslsndingar hafi 
snemma vaxið upp úr Ásatrúnni og sniðið úr goðsögnum henn- 
ar þá ldfsspeki, er þeim gæti að nokkru gagni komið. íslend- 
ingar vaxa líka upp úr hugkvíum lúterskunnar á seinni öldum; 
gleyma guðfræðinni, en mynda sér sjálfstæðar og lífvænar 
trúarskoðanir upp úr miðalda kennisetningunum. Þessi al- 
þýðu lúterska var miklu skynsamlegri og mannúðlegri i£n guð- 
fræðin gamla. Um þessa alþýðlegu trú má margt gott segja. 
Guðstraustið var mikið og mörgum til styrktar í lífsbaráttunni. 
Krists ástin var einlæg og mildaði skapið og göfgaði innrætið. 
Guð varð þeim höndin, “sem heldur þessum reyr um hæðstan 
vetur svo hann ekki deyr”. Kristur kom þaim ekki fyrir sjón- 
ir, sem strangur dómari, beldur sem “bróðir og vinur alls, sem 
er.” Hann varð kennarinn mikli og hollur leiðsagnari á lífs- 
göngunni. Hann varð ellinni huggun í einverunni og “öllum 
mönnum hjálparráð”. Hann varð hetjan mikla í freistingun- 
um og fyrirmyndin á þjáningunum. í guðsríkisskini hins milda 
og mannúðlega Krists dregst mátturinn úr djöfliskunni. And- 
skotinn varð nú ekki ægilegri en það, að ráðslyngur fslending- 
ur getur þrælkað hann sem þurs. Brjóstvit þjóðarinnar lagði 
ekki út í rökræður um Satan; það stakk honum bara í líkna- 
belg og lagði hann á altarið hjá Sæmundi maðan presturinn 
söng honum hvítagaldur er dró úr honum mátt og megin. 
Nærri mátti nú geta hvert guð gæti ekki við hann ráðið fyrst 
Sæmundur fróði gat meðhöndlað hann eins og barn. Frá hel- 
vít:s kvölum bjargaði þjóðsagan Jóni stórsyndara í skjóðunni, 
sem trúföst eiginkona ibar, í ólofi englanna, til paradísar. 
Satan er komin að sunnan, en þar var drenglyndis hugmyndin 
norræna óþekt hugtak. Hennar vegna getur naumast nokkur 
ósturluð íslenzk sál hugsað sér nokkra veru án verndarvættar; 
þessvegna varð þjóðsagan til um sálina hans Jóns míns og goð- 
sögnin um Loka, Lucifer Norðurlanda. 

Svo er líka önnur orsök til þessarar þróunar. 1 trúnni leita 
menn sér trausts og huggunar, en það eru fáir menn svo illfús- 
ir, að þeim sé huggun að helvíti, enda þótt þeir þættust kunna 


60 


! einhver ráð til að firra sig þeim forlögum, að lenda þar. Að 
hinu leytinu hlýtur það að veikja guðstraustið, að vita djöful- 
inn svo máttugann, sem gamla guðfræðin gefur í skyn. Þess- 
vegna óx alþýðan íslenzka smátt og smátt upp úr miðalda djöfl- 
iskunni og prestarnir á stólnum vöndust smámsaman af því, 
að prédika um eilífa glötun á kirkjunum. Eigi þarf nema bera 
saman sálmabókina frá 1886, við gamla Grallarann til að sann- 
fæ'rast um þetta. Samt var þessi sálmabók gefin út undir 
handleiðslu Helga Hálfdánarsonar, sem óhætt má telja einn af 
síðustu málsvörum “rétttrúnaðarins” svokallaða á íslandi. 
Þrátt fyrir það minnist hún naumast á djöful, útskúfun, helvíti 
og reiði guðs. 

Þennan alþýðlega kristindóm fluttu nú íslenzku landnem- 
arnir vestur um ver og hér varð þessi mildilega frjálstrúar- 
hyggja fyrst fyrir verulegum árekstri frá þýzk-amerísku lút- 
erskunni. Til þess liggja auðvitað orsakir, sem nú skal reynt 
að rekja. 

Þess var áður getið, að fylgismenn séra Páls og Missouri- 
synodunnar hafi einna helzt flutt frá Nýja-íslandi til nýlend- 
unnar í Dakota. Hefir séra Páll oft verið nefndur faðir þeirrar 
nýlendu og má það til sanns vegar færa. Hann var óþreytandi 
í umhyggju sinni fyrir velferð fólksins og duglegur og irögg- 
samur til framkvæmda meðan heilsan entist. Leitaði hann oft 
til amerískra trúbræðra sinna um hjálp fyrir frumbýlingana. 
Stóðu Dakota Islendingar í stórri þakklætisskuld við hann og 
félagsibræður hans í Norsku synodunni, fyrir alla þá hjálpsemi. 
Hafði hann því að sjálfsögðu mikil áhrif á félagsstefnur bygð- 
arbúa. Strax á fyrstu árum tók hann að stofna söfnuði. Hinn 
fyrsti þeirra, Park-söfnuður var stofnaður árið 1880 og tveir 
fleiri á næsta ári: Víkur-söfnuður, þar sem nú er Monutain, N. 
Dak., og Tungár-söfnuður, austar í býgðinni. Auðvitað að~ 
hyltust allir þessir söfnuðir trúarskoðanir séra Páls og synod- 
unnar að miklu isyti og hún hafði víst ekki tekið neinum breyt- 
ingum síðan hann deildi við séra Jón í Nýja íslandi. Séra 
Páls naut samt ekki lengi við. Hann hafð þjáðst af tæringu, 
lungna berklum. MUn hann oft hafa ofboðið kröftum sínum í 
þarfir Islendinga og tók nú veikin að ágerast. Þessi einkenni- 
legi, og að mörgu leyti merkilegi maður andaðist að Mountain 
vorið 1882. 

Andi þessa brautryðjanda sveif lengi yfir vötnunum í 
Vesturbcmii og sveigði hugi ýmsra íslendinga til trúarlegs 





61 


afturhalds. Kom það víða fram, að lútersku söfnuðirnir fyrir 
sunnan “línuna” voru afturhaldssamari en þsir canadisku á 
fyrri árum. Má það nokkuð til marks hafa, að tveir þeirra 
vildu engan vegin ganga í Kirkjufélagið á stofnfundi þess, árið 
1885 af því félagið ætlaði að veita konum málfrelsi og atkvæð- 
isrétt á safnaðarfundum, þvert ofaní skýlausar skipanir Sánkti 
Páls, sem býður þeim að þegja á þeim samkundum en spyrja 
menn sína heimuglega um framgang málanna. Frændur og 
vinir séra Páls sáluga höfðu þá mikil héraðsvöld í bringum 
Mountain. Þetta verður maður, að hafa hugfast þegar gera 
skal grein fyrir því, sem síðar gerist þar syðra og olli stefnu- 
mörkum í Lúterska kirkjufélaginu. 

Eftir andlát séra Páls kom séra Hans Thorgrímsson til 
safnaðanna í Dakota. Séra Hans var ættaður frá Eyrabakka 
og kom ungur, seytján ára, til Ameríku í fylgd með séra Páli 
Thorlákssyni, enda frændi hans. Hafði hann stundað nám í 
Latínuskólanum heima en gekk hér í Missouri-prestaskóla og 
útskrifaðist þaðan sem guðfræðingur. Margt var vel um séra 
Hans. Hann var drengur góður, söngmaður með afbrigðum 
og glæsimenni hið mesta að vallairsýn. í þessu lágu klerklegir 
kostir hans fremur en andlegri djúphygni, eða ritmensku og 
málsnild. Hann var eins og við mátti búast mótaður af guð- 
fræði Missouri-manna og gætti þess einkum á fyrstu prest- 
skapar árum hans. Enginn var hann bardagamaður en frið- 
elskandi og hógvær oftast. 

Hann kemur því lítt við deilumálin enda fékst hann lítið 
við ritstörf. Hann kom ungur til álfunnar og náði aldrei fullu 
valdi yfir íslenzkunni hvorki í iræðu eða riti enda lengur 
prestur í norskum en íslenzkum söfnuðum. 

Eitt afrek liggur samt teftir hann, stofnun Hins evangeliska 
lúterska kirkjufélags Íslendinga í Vesturheimi. í blaðinu 
Leifur (Winnipeg, 3. jan. 1885) er skýrt frá upptökum málsins 
á þessa leið: 

“Séra Hans hefir nýlega verið hér í Winnipeg, og var mál 
þetta (kirkjufélags myndun) borið upp og rætt á safnaðar- 
fundi íslendinga. Tók söfnuðurinn því vel. Sendi menn á 
hinn fyrirhugaða fund, og lét í ljósi eindregna ósk um það, 
að Islendingar nyrðra og syðra fengi að sameinast í kirkju 
legu tilliti. Enda eru miklar líkur til, að hepnist sú samein- 
ingar tilraun, þá muni fleira gott á eftir fara.” 


62 



Nú var tekið að vinna að þessari félagsstofnun bæði syðra 
og nyrðra. Var fundur haldin, af kjörnum fulltrúum bæði frá 
Winnipeg, Argyle og Nýja-fslandi og safnaðanna í Dakota, dag- 
ana 23. og 25. jan. 1885. Var þar svohljóðandi tillaga frá séra 
Hansi samþykt: Þar siem vér, fslendingar í Vesturheimi, 
stöndum á einum og sama trúargrundvelli, þá ættum vér allir 
að mynda sameiginlegt kirkjufélag.” 

Þá voru bráðabirgðar frumvörp til grundvallarlaga fram- 
lögð og komu þau frá fulltrúum Víkur og Parks safnaða í 
Dakota. Þar sem Stephan G. Stephansson, skáldið mikla, var 
þá skrifari Park-safnaðar og annars altaf kvaddur til ráða um 
öll helztu bygðairmál, má búast við að hann hafi átt einhverja 
hlutdelid í þessu frumvarpi til kirkjufélags laga. Engin laga- 
grein sætti aðfinslum nema sjötta greinin er gaf kvenfólki jafn- 
rétti við karla í safnaðar málum. Um hana urðu talsvert heit- 
ar umræður og stóð presturinn, séra Hans, og náfrændur séra 
Páls sál. helzt að þeirri mótspyrnu. Samt var hún samþykt 
með 18 atkvæðum gegn 8. 

Næst varð nú að bera þetta lagafrumvarp undir söfnuðina 
og var bráðlega að því undið. Þegar samþykki flestra safn- 
aðanna var fengið boðaði séra Jón Bjarnason, samkvæmt fyrir- 
mælum Mountain fundarins, til hins fyrsta kirkjuþings, í Win- 
nipeg 24. júní um sumarið. Þessir fulltrúar voru mættir: 
Stefán Guðmundsson (Stephan G. Stephansson) og Jónas Hall 
frá Park-söfnuði; Sigurður Mýrdal frá Pembina-söfnuði; Ólaf- 
ur Guðmundsson firá Little Salt-söfnuði; Guðmundur Björns- 
son og Þorsteinn Jóhannesson frá Tungársöfnuði; Gísli Jóns- 
son frá Austur-Sandhæða-söfnuði; Magnús Pálsson, Páll S. 
Bardal, Baldvin L. Baldvinson, Árni Friðriksson og séra Jón 
Bjarnason frá Winnipeg-söfnuði; Bjarni Jónsson og Friðrik 
Jónsson frá Fríkirkjusöfnuði í Argyle-bygð; Kristján Kjerni- 
steð frá Syðri-Víðinessöfnuði; Jónas Stefánsson frá Nyrðri- 
Víðinessöfnuði; Gísli Jónsson frá Árnes-söfnuði; Friðjón Frið- 
riksson frá Breiðuvíkur-söfnuði og Benidikt Pétursson frá 
Bræðrasöfnuði. 

Þar sem tveir söfnuðir: Garðar og Víkur-söfnuður höfðu 
ekki fengist til að undirskrifa kirkjufélagslögin sökum ákvæð- 
isins um jafnrétti kvenna, tóku fulltrúarnir þaðan ekki sæti 
sem þingm'enn með fullum réttindum í þingbyrjun, þótt þeim 
væri þá þegar veitt málfrelsi. Þessir fulltrúar voru mættir frá 
þessurn tveimur söfnuðum: séra Hans Thorgrímsson, Sigurður 


Jósúa Björnsson og Þorlákur G. Jónsson frá Víkursöfnuði, 
Friðrik J. Bergmann og Eirikur H. Bergmann frá Garðar-söfn- 
uði. Þetta kvenfrelsismál olli miklum flokkadrætti bæði innan 
og utan safnaða og sýnir máske betur en flest annað, hversu 
miann getur borið af leiðum, sanngirnis og sáttfýsi með því að 
þræða bókstafsvegi biblíunnar. Loks var málið leyst með 
nokkurri tilslökun af beggja hálfu og fulltrúar allra safnað- 
anna hlutu full þingréttindi. Með þessari tilslökun fór þetta 
kiirkjuþing mjög að dæmi allra annara kirkjuþinga alt fra 
Nikeu-þinginu fræga árið 225 e. K. Þau hafa öll slakað til 
og samið sínar trúarjátningar, sem samkomulags grundvöll 
andstæðra flokka og andvígra stefna. 

Um þau lög, sem þarna voru samþykt, þarf ekki mikið að 
segja. Þau voru í öllum aðal atriðum sniðin eftir skipulags 
lögum þjóðkirkjunnair á íslandi. Þingið stóð yfir í fjóra daga 
og fór mjög firiðsamlega fram segir séra Friðrik Bergmann 
(Almanak Ó. S. Thorgeirssonar árið 1906). 

Það er athugunarvert, að á þessu fyrsta kirkjuþingi sitja 
margir af þeim mönnum, er litlu síðar verða helztu mótstöðu- 
menn þess og stofna enda félag til að veita áhrifum Kirkjufé- 
lagsins lúterska viðnám. Þessu til sönnunar nægir að benda 
á nöfnin: Stephan G. Stephansson, Jónas Hall, Baldvin L. 
Baldvinson, Kristján Kernisteð og Sigurður Jósúa Björnsson. 
Þessir menn munu hafa verið fúsir til samvinnu og reiðubúnir 
til að viðhalda kristnu safnaðarlífi á alþýðlegum, íslenzkum 
trúargrundvelli, en trúar þröngsýnið frá þýzk-norsku synod- 
unum aftraði þeim, að eiga varanlega samleið með foringjum 
þessa félagsskapar. 

1 andrúmslofti afturhalds og fátæktar var þetta kirkju- 
félag stofnað. Af þsim fjórtán söfnuðum, sem áttu sér erind- 
reka á þinginu, átti einn þeirra aðeins þak yfir höfuð sér, þ. e. 
Víkursöfnuður á Mountain, og var þó kirkjan ekki fullger. 
Þetta var allstórt hús, 48 fet á lengd en 28 á breidd og rúmaði 
um 200 manns í sæti. Gerð var hún úr trjáviðarbolum eins 
og íbúðir nýlendubúa á hinum fyrstu árum. 

Mjög befir hinn y-tri hagur félagsins vaxið síðan. (Eftir- 
farandi er takið úr skýrslum, sem komu í hinu einkar fróðlega 
fimtíu ára Minninganriti félagsins samið af próf. R. Reckb 
Árið 1930 voru skuldlausar eignir þess metnar á $230.416. 
Þessi innstæða var auðvitað mest í kirkjubyggingum og svo 
gamalmennahælinu á Gimli. Alls hefir félagið eignast 58 


64 


kirkjur en ekki munu guðs'þjónustur vera fluttar í fleiri en lið- 
lega þrjátíu sem stendur og í einstöku þeirra aðeins mjög 
sjaldan. Flestir hafa söfnuðirnir orðið 62 með 8,390 meðlim- 
um. Nú munu ekki fleiri en liðlega þrjátíu söfnuðir starfandi. 
Flestir urðu starfandi prestar kirkjufélagsins 18 en munu nú 
vera 12 (þ. e. a. s. í íslenzka kirkjufélaginu). Kirkjufélagið 
hefir verið framtakssamt á margan hátt og mjög áhrifaríkur 
félagsskapur í menningar og félagslífi Vestur-íslendinga. Án 
kirkjulegra samtaka hefði ísl. félagsskapur trauðla þrifist 
hér vestra fram til þessa. Kristnihald var auðvitað höfuð starf- 
ið. IVfessur hafa verið fluttar í flestum bygðum íslendinga og 
sunnudagaskólar starfræktir. Fór öll kristindóms fræðslan, í 
fyrstu, fram á íslenzku en nú er svo komið að enskan er notuð 
í öllum sunnudagaskólum og messur fluttar í öllum söfnuðum 
á báðum málunum. Árið 1929 voru 35 sunndagaskólar starf- 
andi með 249 kennurum en 2,220 nemendum. Síðan hefir 
sunnudagaskólunum fækkað og nemendatalan lækkað í flestum 
þeim skólum, sem enn eru við líði. Unglingafélög “Bandalög”, 
sextán að tölu með 700 meðlimum, voru starfandi árið 1935, en 
fá eru nú starfandi. Þess má líka geta, að einn af prestum 
félagsins, séra Octavíus Thorláksson, starfaði sem heiðingja 
trúboði í Japan í mörg ár og styrkti félagið það trúboð með 
fjárframlögum, þótt það bæri víst aldrei allan kostnaðinn. 

Einn þátturinn í kristindóms starfi kirkjufélagsins hefir 
verið útgáfa tímarita og bóka. Á hinu fyrsta kirkjuþingi þess 
hreyfði B. L. Baldvinson því máli, að nauðsynlegt væri að 
kirkjan ætti sér málgagn. Má því segja, að hann ætti frum- 
kvæðið að útgáfu “Sameiningarinnar”, er hóf göngu sína í 
desember mánuði 1885 og komið út jafnan síðan. Gerðarbók, 
þingtíðindi, hefir fél. látið prenta frá árinu 1901 til þessa. Árs- 
rit gaf það 'einnig út, Aldamót, frá árinu 1891 til 1903 og svo 
Áramót, frá 1905 til 1910. Úr öllum þessum ritum er hægt að 
fá mikinn fróðleik um félags og menningarmál Vestmanna. 
Auk þessa hefir það annast um útgáfu þessara bóka: Sálma- 
bókarinnar 1915, Sálmabókar Bandalaganna 1912, Skáldsög- 
unnar Ben Hur í þýðingu séra Jóns Bjarnasonar (sérprentun 
úr Sameiningunni), Helreiðarinnar eftir Selmu Lagerlöf, þýð 
ing séra Kjartans Helgasonar (einnig sérprentun úr Sameining- 
unni), og allmörg fleiri rit og bækur viðkomandi kristindóms 
uppfræðslu barna og unglinga. 

Snemma var hugsað til skólahalds, er veita mætti ungling- 


65 


um undirstöðu þekkingu í íslenzkri tungu og lúterskum trúar- 
greinum. Fyrst var horfið að því ráði, að stofna kennara 
stóla við hérlenda mentaskóla. Gerðist séra Friðrik J. Berg- 
mann kennari, á vegum Kirkjufélagsins, við Wesley College í 
Winnipeg (1901—1909), .en Magnús Magnússon gegndi sama 
embætti við Gustavus Adolphus College í Minnesota-ríki 
(1905—1909). Árið 1910 var þessi kensla aftur upptekin við 
Wesley College með séra Rúnólf Marteinsson sem kennara er 
hélt þessu embætti í þrjú ár. Árið 1913 var sjálfstæður mið- 
skóli, Academy, stofnaðux og nefndist Jóns Bajrnasonar skóli 
í minningu um séra Jón heitinn Bjarnason. Var séra Rúnólfur 
oftast forstöðumaður hans. Stóð hann um sinn með talsverð- 
um blóma og komst nemenda talan hæðst upp í 106, veturinn 
1932—33. Síðan hrakaði hag hans og er hann nú aflagður. 

í flestum söfnuðum hafa kvenfélög verið stofnuð. Hafa 
þau unnið mörg og bl'essunarrík líknarstörf á fjölmörgum svið- 
um. Þau hafa líka verið meginstoð margra safnaða. Myndu 
margir söfnuðir hér vestra hafa átt sér skamman aldur ef kven- 
þjóðarinnar hefði ekki notið við — þótt nokkrir þeirra vildu 
ekki veita þeim atkvæðisrétt eða málfrelsi á fundum fyrst í 
stað. Af líknarstarfsemi kveður auðvitað mest að elliheimilinu 
Betel, sem félagið hefir starfrækt með ágætri aðstoð kvenfélag- 
anna síðan árið 1915. Rúmar það nú um sextíu vistmenn en 
fullnægir þó hvergi nærri eftirspurn. Má það hiklaust teljast 
meðal þörfustu stofnunum Isl'sndinga í Ameríku. Átti frú 
Lára, kona séra Jóns Bjarnasonar, frumkvæði að stofnun þess, 
en Dr. B. J. Brandson og margir aðrir mætir menn, unnu af 
miklum áhuga að velferð þess. (Mun seinna meira rætt um 
þetta mál). 

Sjá má af þessari skýrslugerð, að félagið hefir verið at- 
hafnadrjúgt og áhrifamikið. En slík greinagerð hermir þó fátt 
um hin innri hag þess og áhrif. Það útskýrir ekki ástæður 
fyrir hinum óvægu deilum, sem sundruðu íslendingum. Það 
gefur engar ábendingar um orsakir fyrir því að svo margir 
söfnuðir ganga úr Kirkjufélaginu en aðrir klofna fyrir trúar- 
ágreining. Það upplýsir ekki þá staðreynd að sex af prestum 
þess, þeir: séra Magnús Skaptason, séra Oddur Gíslason, séra 
Hafsteinn Pétursson, séra Friðrik Bergmann, séra Halldór E. 
Johnson og séra Kristinn K. Ólafsson, verða að hætta störfum í 
félaginu af því þeir lenda, að einhverju leyti, í andstöðu við 
anda og stefnur hins evangeliska lúterska kristindóms eins og 


66 



hann er skilinn og útþýddur í Kirkjufélaginu. Ekki verður 
þeirri hugsun varist að félagið hafi átt sinn þátt í því að vekja 
og viðhalda þeim deilum, sem oftast urðu meira til að sundra 
en sameina, svo guðsríkisgróðurinn dofnaði fremur en dafnaði 
í þeim hretviðrum. Aðstæður tímanna og utanaðkomandi 
áhirif hafa, að sjálfsögðu, ýft þetta ósamlyndi en félagið sjálft 
beygt þegar í upphafi inn á þær brautir, sem hlutu að olla 
árekstrum á þessari uppleysingar og upplýsingar öld. 

Theodor Roosevelt forseti sagði, “að mennirnir gætu að- 
eins valið um stefnur.” Séu lífsstefnur þjóða eða einstaklinga 
rangar, beri þá æ lengra af leiðum, svo afturhvarf reynist 
erfitrt eða jafnvel ómögulegt, svo áfram er haldið á helvegum 
þar til alt strandar á örlagaskerjum. Stefna Hins evangeliska 
lúterska kirkjufélags íslendinga í Vesturheimi var afmörkuð 
við fæðingu þess í Norður Dakota fyrir sextíu árum síðan og 
þeirri stefnu hefir það haldið þar til það nú leitar sér halds og 
skjóls hjá hinu þýzk-norska trúarafturhaldi í Ameríku. Frá 
Norður Dakota lágu leiðiir lúterskunnar út í íslenzku nýlend- 
urnar — en hvað réði stefnan og hverjir stjórnuðu förinni? 

Áður leitast er við að svara, er bezt að athuga veðraibrigð- 
in í andans heimi íslendinga hér vestra um það leyti, sem 
félagið fæddist. Þar mætast tveir andstæðir straumar. Annar 
átti upptök sín í vaxandi frjálshyggju og víðsýni hins unga, 
bandaríska lýðveldis en hinn kom frá hinu innflutta trúair að- 
haldi klerkanna frá Þýzkalandi og frá Noregi. f þessum 
löndum höfðu þær vísindalegu frjálstrúarstefnur, er síðar 
gagntóku þessar þjóðir enn þá ekki náð til alþýðunnar að 
nokkra ráði. Framh. 


★ 


Ljótt er ef satt er, en satt mun þó vera. 


Að skoðun iþessara sérfræðinga: Drs. Olson, Lehmanrí, 
Mietus og Mitchell eru 680,000 börn árlega myrt í móðurlífi í 
Bandaríkjunum. Liðlega 8,000 mæður bíða bana við ólöglegar 
fóstureyðingar (10,000 á Þýzkalandi árið 1931), en miklu fleiri 
bíða heilsutjón. Af þeim eru liðlega helmingurinn giftar kon- 
ur. Tólfta hvert barn, sem fæðist er, eftir skýrslunum, föður- 
laust. (Tekið úr American Journal of Obstetrics & Gynecology). 


67 


Beíijamms 


Það vakti hjá mér vonir og eftirvænting er eg sá grein 
séra Benjamíns Kristjánssonar um björgun menningarinnar. 
“Hér er stórt mál og kirkjunni samboðið”, hugsaði eg. Eg 
bjóst við að séra Benjamín myndi gera málefninu hin beztu 
skil því eg hafði kynst honum sem greindum og víðsýnum 
kennimanni, meðan hann þjónaði Sambandssöfnuðinum í Win- 
nipeg. Varð eg fyrir vonbrigðum? Já, það held eg nú og 
þeim ekki litlum. Ekki samt svo að skilja að eg sé höf. endi- 
lega ósamþykkur í öllum greinum, en hér er með slíkutn vetl- 
inga tökum tskið á málinu, svo slælega grafið til rótanna, og 
ritgerðin firt öllum firumleik, svo að furðu gegnir. Það 
mætti sundurliða grein prestsins í fimm atriði: (1) allar vonir 
um heimsbætur byggjast á afturhvarfi einstaklingsins; (2) sú 
endurvakning verður að gerast fyrir trú, menn verða að trúa 
á guð og annað líf; (4) kirkjan ein megnar að viðhalda og end- 
urvekja þessa trú enda hiefir hún verið gróðrarreitur allrar 
menningar í heiminum; (5) kirkjan, að minsta kosti á íslandi, 
gerir alt sem hún getur til að viðhalda þessari trú, hið andlega 
sinnuleysi er almúganum að kenna. 

Séra Benjamín hefir Bertrand Russell, brezkan h/eim- 
speking, fyrir því að fyrst beri að gera einstaklinginn góðan 
sem heimilisföður, nágranna, sveitunga og þjóðféiagsþegn. 
Út af fyrir sig er þetta rétt, en hór þarf margt að takast til 
greina. Einstaklingurinn getur haft áhrif á samfélagið en sam- 
félagið hefir þó ennþá meiri áhrif á einstaklinginn. Kirkjan 
hefir á öllum öldum fengist við afturhvarfs tilraunir, til ein- 
staklings sáluhjálpar, með nokkrum árangri, líklegast. 
— Samt hefir uppskeran í hsildinni orðið lítil og þarf 
ekki að sannfæra séraBenjamín um það, því honum finst það 
eðlilegt, þótt prestarnir leggi hempuna upp á hilluna og gerist 
bankastjórar eða braskarar, þar sem sinnuleysi safnaðanna sé 
svo mikið. Viti menn, þá er presturinn einmitt að laga sig 
eftir þjóðfélaginu og ef prestinum verður þetta á, við hverju 
má þá búast af hinum sauðsvörtu- Ef sagan sýnir nokkum 
sannleika ótvírætt þá er það sú staðreynd, að áhrif umhverf- 


68 


isins verða sterkari en einstöku prédikanir, hversu hrífandi 
sem þær kunnu að vera. Þó má þess gjarnan geta að undan- 
tekningar eiga sér stað, þess vegna menn eins og Francis frá 
Assisis, faðir Damion og Allbert Schwitcher. Slíkar guðshetjur 
eru fáar og áhrif þeirra, þó mikil og dásamleg, hjaðna fljótt fyr- 
ir auðgræðgi og efnishyggju heimsins. Það þarf engin mér að 
segja, að jafn greindur maður sem séra Benjamín skilji ekki 
þetta, en hann er smeikur, nei hreint og beint dauðhræddur, 
við þau olnbogaskot, sem kirkjan kynni að verða fyrir frá þeim 
sem völdin hafa. 

Þegar Wickersham nefndin, hér í Bandaríkjunum, safnaði 
gögnum um glæpi kom það úr kafinu að allflestir glæpaseggir 
eru uppaldir í skuggahverfum stórborganna. 1 Detroit eru 
fjórir fimtu af öllum illknyttum unglinga framdir af þeim er 
uppalast við meiri eða minni skort á viðunandi húsakynnum, 
fæði og klæði. Þegar eg átti heima í Chicago gerði eg mér 
margar ferðir í unglinga réttinn, en þangað var öllum prest- 
um og guðfræðanemum heimilt að koma. Einu sinni brá dóm- 
arinn okkur á tal og mælti eitthvað á þessa leið: 

“I fimtán ár h'efi eg verið dómari í þessum rétti og veit af 
reynslunni að tvær eru uppsprettur nærri því allra glæpa: 
auðlegð, sem skapar ábyrgðaleysi hjá þeim unglingum, er upp- 
alast við alsnægtir, og ötrbirgð er skapar hatur og uppreisnar- 
hyggju hjá þeim, er sjá fyrir sér allsnægtir en fara sjálfir flests 
á mis.” 

Þar í borginni voru þá nokkrar hjálparstöðvar (rescue 
missions), þar sem matur og húsaskjól var ókeypis veitt heim- 
ilislausum trantaralýð og kröftugar afturhvarfs prédikanir 
fluttar. Nokkrum einstaklingum fengu þeir bjargað þótt 
flestir hændust aftur að sínum fyrri félagsskap. Þótt árangur- 
inn yrði nokkur að sjálfsfórnar starfi framúrskarandi einlægra 
kristindóms vina, sem voru sérstaklega æfðir til starfsins, urðu 
áhrifin frá drykkjukránum, spilavítunum, vændishúsunum og 
glæpamannafélögunum langt um sterkari, enda varð borgin 
fræg að endemum nokkrum árum síðar. Þjóðlífið er það akuir- 
lendi, sem einstaklingurinn vex upp úr og “’ekki getur spilt tré 
borið góðan ávöxt”, segir Kristur. Það verður ávalt tiltölu- 
lega lítið gagn að því að slöngva fram nokbrum slagorðum um 
illræði ágirndar meðan þjóðfélagið verðlaunar hana með virð- 
ingarstöðum, auði og alsnægtum. Það getur meir að segja 
verið talsvert vafamál hvert rétt sé að ásaka einstaklinginn 


69 



fyrir ágirndina, meðan hún ein getur bjargað fjölskyldu hans 
frá eymd, áþján og eyðileggingu. Þetta hafa fáeinir prestar 
séð, svo sem Johnson dómprófestur á Englandi og Dr. Harry 
F. Wards í Ameríku. En þeir eru svo fáir að verulegir um- 
bótamenn hafa mist alla tiltrú til kirkjunnar. Af því stafar, 
að minni hyggju, lággengi hennar í samtíðinni. 

Kristur skildi þetta manna bezt. Hann talar um guðsríki, 
sem mannlegt bræðralag og hann færði þá guðsríkis hugmynd 
niður á jörðina. Hann fordæmdi alt, þar á meðal prestastétt 
síns þjóðfélags, sem gerði slíkt bræðralag erfitt eða óhugsandi. 
Hann fagnaði því öllu, sem veg þess greiddi í veröldinni. 
Kirkjan á íslandi, sem annarstaðair gæti áreiðanlega gert 
miklu m'eira gagn ef hún teldi það sóma sinn og skyldu, að 
granskoða það alt, sem á einhvern hátt horfir til heimsbóta 
og fagna því öllu, sem að einhverju leyti styður að framförum 
mannlífsins á jörðinni. 

Séra Benjamín finnur eitt af þeim gróðrarmögnum í 
trúnni. Eg er honum samdóma í því, að trúin geti flutt fjöll 
erfiðleikanna úr vegi framsóknarinnar — en þó því aðeins að 
trúin sé h'eilbrigð, skynsamleg og starfandi. Trúin er flestum 
tilfinningamál fyrst og fremst og hér á við erindið hans 
Sephans G.: 


“Taki ei vit á tilfinningu 
Taumhaldið, kann enginn segja 
Hvernig hennar brautir beygja 
Byljir í tíða straum-hvirfingu. 

Hún hefir yerið voði í höndum 
Vanhyggju, í öllum löndum.” 

Trúin hefir ollað stórum viðburðum, illum og góðum í 
sögu aldanna. Hún hefir hafið hugsjónir sumra til hærri miða, 
en lítillækkað aðra, eflt suma til drjúgra dáða, dregið alt fram- 
kvæmdaþrek úr öðrum, hún hefir samið frið stundum, en stýrt 
styrjöldum oft; hún hefir gefið hvöt til frelsis og framfara, en 
oftar samt lagt hömlur á alla framsókn. Vanskilningur á þessu 
er hið viðurstyggilegasta þekkingarleysi, að neita þessu er 
óhreinskilni. 

Séra Benjamín segir: “Trúi maður ekki á sálina, á guð og 
hans eilífa líf, þá getur þetta æðra líf ekki fengið neitt vald yfir 
honum. Þetta getur nú verið satt og rétt eins langt og það nær 


70 


en það nær ekki ýkja langt. “Flestir heimsins heiðingjar hafa 
trúað líku”, (St. G.). Menn hafa trúað á sálina, á guð og á eilíft 
líf, en samt logið og svikið, stolið og myrt, kúgað og kvalið, 
stundum meira að segja talið sér trú um að þeir væru að gera 
þetta að guðs vilja. Þeir sem stóðu fyrir galdrabrennum mið- 
aldanna voru þess fulltrúa , að þeir væru með þeim að út- 
brenna áhrif djöfulsins en efla guðsríki. Rannsóknarrétturinn 
var settur af mönnum sem álitu sig vera að útbreiða og grund- 
valla guðs trúna. Þegar Lincoln barðist móti þrælahaldi í 
Bandaríkjunum, voru allir prestar í Suður-ríkjunum andstæð- 
ir honum og af tuttugu og sjö prestum í Springfield, sem var 
þó í Norðurríkjunum, fann hann aðeins fjóra, sem mælti á móti 
þrælahaldi. Allir hinir álitu það guðs ráðstöfun að blökku- 
mennirnir beygðu sín blóðrisa bök undir hnútasvipu höfðingj- 
ans og að hvítir menn ættu ekki að neyta síns brauðs í sveita 
síns andlitis heldur svertingjans. Þessir menn trúðu meira 
að segja á guð kærleikans, þótt undarlegt megi virðast. Þeir 
trúðu því bara, að hann léti sér annara um hið hvíta kyn en 
önnur. Þeim hefir kanske verið jafn ógeðfelt og prestinum í 
Grundarþingum, að gefa sig nokkuð við pólitík. Þegar prestur 
fullyrðir slíkt er hann illa blektur. Hver einasti þeirra er á 
kafi í pólitík upp að eyrum. Hann ver öllum kröftum annað- 
hvort til að viðhalda því sem varir eða til að breyta því. Hann 
kemst blátt áfram ekki hjá því að l'eiða hugi safnaðarins annað 
hvert að ágöllum þjóðfélagsins eða frá þeim. 

Hvað virðist okkuir annars um guð kærleikans? Mun 
hann ekki láta sér eins ant um hjarðsveininn norður í Bárðar- 
dal og aðgerðamanninn út á Skaga eins og dómkirkju klerkana 
í Reykjavík. Nú munu til þess dæmi, að prestarnir hafi farið 
fram á nokkra launabót. Þeim finst það iréttlátt, að þeir hljóti 
þann skerf af heimsins gæðum, sem veiti þeim getu til að lifa 
þægilegu menningarlífi og komi börnum sínum á framfæri. 
Ekki er þ>eim það láandi, en kristileg verður samt krafan fyrst 
þegar þeir taka þarfir bóndans í Bárðardalnum og aðgerðar- 
mannsins á Skaganum með í reikninginn og krefjast réttlætis 
ekki einungis sér til handa heldur einnig þeim til handa. Slík 
krafa hefir víst aldrei komið frá synodus. 

Séra Benjamín ver mestu máli til að afsaka kirkju og 
kennimenn. Ekki kveður hann ástandið þeinra skuld. Um 
kirkjuna farast honum þannig orð: “Flest það sem nýtilegast 
er, göfugast og fegurst í vestrænni menningu er frá kirkjunni 


71 


komið.” Þetta er ofmæli, enda þótt kirkjunni sé gefin viður- 
kenning fyrir alt sem hún hefiir áorkað. Hin vestræna menning 
á margar rætuir og renna sumar aftur til alheiðnrar fornaldar 
bæði í Norður- og Suðurlöndum. Ekki veit eg hvað prestuirinn 
telur fegurst, en hvar getur fegurri listaverk en líkneskjur 
Fidíasar Praxiteles, Lysippusar og Kresiasar? Hvaða leik- 
skáld hafa tekið þeim Æskylus, Sofokles, Evripides og Aristof- 
anes fram? Hver hefir kveðið dýrðlegri ljóð en Homer og 
Saffó? Hvar hefir h'eimspekin lyft mannsandanum til hærra 
flugs en í Aþenu hinni fögru? Hvar hefir vísir vísindanna náð 
betri bráðþroska meðal fornþjóða en þar? Voru það ekki 
áhrifin frá Aþenu, sem endurvöktu andlegt líf í Evrópu á end- 
urvakningar tímabilinu, og losaði það úr dogmatiskum dróma? 
Voru það ekki foirnsögurnar og heiðin helgiljóð, sem vöktu ís- 
lendinga af aldadvala, þegar martröð kirkjuvígðrar bókstafs 
trúar var næstum því búin að aldeyða þann anda, sem í árdaga 
framleiddi Hávamál og Völuspá? Það er ekki til neins að 
halda því að sæmilega upplýstum nútíðar manni að kirkjan 
hafi fært okkuir vísindi og frelsi. Vísindin hafa oftast starfað 
í óþökk hennar. Formælendur frelsis og mannréttinda hafa 
líka oft orðið fyrir ofsóknum af kirkjunni. 

Svo var með alfræðingana frönsku, “húmanistana” ensku 
og þá Jefferson, Paine, Parker og Lincoln hér í álfu. Þrátt fyrir 
alt þetta h'efir kirkjan unnið mikið og ávaxta auðugt starf, “en 
það er nú önnur saga”, eins og Kipling komst að orði. Öfga- 
fullar staðhæfingar með eða móti kirkjunni eru ekki sannfær- 
andi fyriir hugsandi fól'k. Þær fullyrða alt en sanna ekki neitt. 
Þetta er kirkjulegur áróður, sem áreiðanlega hefnir sín fyrir 
málstað Krists og sannleikans. 

Sjálfsagt getur okkur séra Benjamín komið saman um 
eitt atriði, að það sé hlutverk kirkjunnar að efla menning 
manna, en satt að segja virðist mér skilgreining hans á orðinu 
menning nokkuð einhliða og alls ekki fullnægjandi. Annars 
er það ekkert einsdæmi að menn leggi alt of þröngan skilning 
í hugtakið menning. Mér finst það ætti að þýða alhliða mann- 
þroskun og í því sam'bandi hefi 'eg rekist á hina beztu skil- 
greiningu hjá spönskum nútíðar höfundi. Hún hljóðar þannig, 
á hans eigin hljómfagra máli: “Procuraré, al mismo tiempo 
que educo su inteligencia en los sanos principios de la moral, 
de la caridad y amor al projimo, desarrollar sus fuerzas fisicas, 
educar su cuerpo.” (Að ávinna sér samtímis mentun skiln- 


72 



ingsins og heilbrigðan siðferðisþroska, samúð og bróðurást, æfa 
athafnaþrótt sinn með þjálfun líkamans). Vill kirkjan að 
þessu styðja af öllum kröftum? Mér virðist ekki nema sann- 
garnt að dæma hana eftir því svari sem hún gefur ekki ein- 
ungis í orðum heldur einnig í gjörðum. 

Ekki vill höfunduirinn við það kannast að prestunum sé 
um að kenna þótt kirkjurnar standi hálftómar á helgum dög- 
um. Víkur hann að því, að ekki hafi allir viljað ljá Jesú eyrun 
og “skorti hann hvorki vizkuna eða málsnildina.” Eg held nú 
satt bezt að segja að íslenzku prestarnir myndu því áll vel una 
ef firnm þúsund fylgdu þeim upp í Mosfellssveit eða upp á 
Vaðlaheiði til að hlusta á þá prédika. Við munum trauðla 
bjarga menningunni með því að munnhöggvast við söfnuðinn, 
þa'r sem einn afsakar sig en ákærir 'hinn. Sennilega er ástand- 
ið allra skuld og áreiðanlega þyrftum við prestarnir margt og 
mikið að læra. Meðal annars þarf okkur að lærast meiri sann- 
girni, meiri hógværð, meira lítillæti og meiri virðing fyrir 
sannleikanum — já og umfram alt meiri trú á boðskap Krists og 
kærleikans. 

Til þess að segja eitthvað með sannindum og eignast sam- 
leið með samtíðinni þurfum við fyrst og fremst að skilja 
straumrás tímanna og kenna einhver skil á orsökum þeinra 
Mannkynið gengur með geig glötunar í sálinni, eftir blóðlát 
heimsstyrjalda. Það óttast ekki einungis um að glata gæfunni 
heldur blátt áfram lífinu í áframhaldi þessa ógnar æðis. Þess 
vegna eru vígorðin: nýsköpun og enduirmat á öllum verðmæt- 
um. Hvað sem segja má um sinnuleysi samtíðarinnar í and- 
legum efnum er eitt víst, að hugtökin: bróðurþel, mannrétt- 
indi og samvinna til sigurs fyrir hið góða og göfuga, eru ekki 
vanvirt. Hitt vakir, sem óleyst spursmál í huga heimsbúa, 
yfiirleitt, hvort kirkjan sé að prédika kristindóm Krists í nútíð- 
inni. 

Um það efast eg líka. 


Kvenfélag í «New York, “Tbe New York State Federation 
of Women’s Clubs” gefur þá yfirlýsingu, að glæpir, meðal 
ungiinga, hafi aukist um 300% í borginni síðan stríðið byrjaði. 
Ástandið er þó enn verra í Evrópu eftir því sem fréttir herma. 
(Kunnum við nokkur ráð við þessu?). 


73 


r 

OiráíSB-m gátan 

Alvaldur blæju aí óvissu brá, 
í öndveröu á vegina báða, 

En lagði í eðli vort eilifa þrá 
Óleystu gátuna að ráða. 

Sú þrá hefir mannkyni þokað á braut 
Til þroska og útsýnið stækkað. 

Þó enn dyljist svarið við óleystri þraut 
Hefir örðugleikunum fækkað. 

En margur er sekur um söguna þá 
Að sannleikann hafi þeir fundið. 

Og gátunni ráðningu eigi þeir á, 

Og endir á leitina bundið. 

Og miljónir efla þann auðtrúa her, 

Sem örugga söguna telja, 

Og taka það ómak í einu af sér, 

Að eiga að hafna og velja. 

Það er svo hættu og hugrauna laust 
Að helga sér vissuna einu, 

Og byggja sér vígi svo voldugt og traust 
Að vitið ei orki þar neinu. 

Þó stór sé hann orðinn hinn staðnaði her 
Er stöðugt að gátunni unnið, 

Því afl það er leitendur áleiðis ber 

Frá alföður sjálfum er runnið. L. B. N. 


SivííBi eRRi Roimainicla dHegi 

Eg kvíði ekki komanda degi. 

Eg kvíði ekki nóttinni heldur. 

Því svefninn er vinur á vegi. 

Og vakan er lifandi eldur. 

Þó bregðist mér vinur á vegi. 

Og vakan sé dofnaður eldur. 

Eg kvíði ekki komanda degi. 

Eg kvíði ekki nóttinni heldur. 

Því dagurinn dvínar og líður. 

Að dæmi hans nóttin sér hagar. 

En eilífðin ósnert mín bíður. 

Hvað eru þá nætur og dagar. L. B. N. 


74 



Mag'nés Jóoss©!! £r£ FJalli 


J. Oleson 

Mér er ljúft að verða við 
tilmælum ritstjóra Brautar- 
innar að skrifa nokkur orð um 
Magnús Jónsson frá Fjalli; 
var eg honum þó ekki eins 
vel persónulega kunnur sem 
skyldi til þess að gera það eins 
vel og eg vildi. Eg þekti Mag- 
nús um 15 ára skeið í æsku, 
bæði í Nýja íslandi og hér í 
bygðinni, m'air sem áhorfandi 
heldur en að þar væri per- 
sónuleg kynning, því eg var 
tæplega tvítugur þegar hann 
fór héðan burtu og eg sá hann 
aldrei eftir það, en átti þó við 
hann bréfaviðskifti á seinni 
árum. En fáir menn sem eg 
þekti í æsku hafði eins mikil 
áhrif á mig til góðs og mann- 
dóms sem Magnús Jónsson, því hann var sérstakur and- 
legur höfðingi. Mér finst að það hafi verið eitt sérstaklega 
sem einkendi Islendinga hér öðru fremur á frumbýlingsárum, 
en það var manndómur og andlegt göfgi leiðtoganna í hópi al- 
þýðumannanna — regluleg stórmenni — sem voru fleiri 'eða 
færri í hverri íslenzkri bygð, og Magnús Jónsson var~i fremsta 
flokki slíkra manna, hann var þegar á unga aldri í fremstu röð 
á ættjörðinni, sem framsækinn endurbótamaður og hafði mann- 
forráð. Eg man vel eftir Magnúsi þegar hann kom til Nýja 
Islands, og fólk hans. Hann nam land rétt hjá æskuheimili mínu 
og var þar í nokkur ár, nefndi hann bæ sinn Hjarðarholt og 
bygði hann upp bæ sinn á skömmum tíma betur en alment 
gerðist, hann var smiður góður og framkvæmdarsamur og 
smekkvís mjög, og höfðingi í sveit hvar sem hann var kominn. 


Eftir G. 



MAGNÚS JÓNSSON 


75 



Með honum komu frá íslandi tveir bræður 'hans og fólk 
þeirra; Þor'bergur, mesti snyrtimaður og bezti drengur, sem dó 
í Glenboro 60 ára gamall árið 1920, og Þórarinn, hinn glæsi- 
legasti maður, búfræðingur að mig minnir, frá Hólaskóla og 
söngmaður góður, hann druknaði í Winnipeg-vatni haustið 
1890. 

Þetta fólk hélt alt hópinn, og bjartaira hefir 'e'kki verið yfir 
neinum hóp manna sem frá Islandi kom hér vestur. Magnús 
var sjálfkjörinn leiðtogi þessa fólks. 

Árið 1891 flutti Magnús og fólk hans alt til Argyle-bygðar; 
var sú bygð þá í miklum uppgangi og fór mikið orð af menn- 
ingu ísl. þar og framtíðar möguleikum og sízt um of. Hver var 
aðal ástæðan að Magnús flutti burt frá Nýja Islandi er ekki 
víst en þrjár munu hafa verið ástæður er nokkru réðu, en 
það var fyrst eins og þá stóðu sakir, að hann mun hafa séð litla 
framtíðar möguleika þar fyrir mann eins framsækinn eins og 
hann var. Nokkru mun einnig hafa ráðið trúmáladeilan mikla 
sem þá stóð yfir, því Magnús var prúður friðsemdarmaður, og 
síðast mun hann ekki vel hafa fest yndi á þeim slóðum eftir 
bróðurmissirinn, sem hann harmaði mjög. 

í Argyle staðfestist hann ekki, en nam land mjög bráð- 
lega í Suður Cypress-sveitinni um 14 mílur austur frá Glenboro 
í hinum fagra Assiniboia ár dal norðan vert við ána, var þar 
land frjósamt og náttúrufegurð mikil. Þorbergur bróðir hans 
setti þar og bú saman líka. Var áin honum fyrst allmikill 
þröskuldur, en brátt kom hann því til leiðar að svifferja var 
sett á ána; var það honum og öðrum til mikilla þæginda, var 
það fyrsta ferja sem sett var á ána þar á löngu svæði. 

Magnús stofnaði strax myndar heimili, og var sem áður, 
höfðingi í héraði, og var það jafnan mannmargt heimili og 
gestkvæmt. Hann mátti heita að búa þarna blómabúi í 10 
ár; hann hafði allmikla jarðrækt, og var athafnamaður og 
djarfur til áræðis, en fé græddist Ihonum ekki til hlítar, enda 
lagði hann aldrei á það mikla áherzlu, hann trúði á mátt hins 
góða, athafnalíf lagði hann rækt við, og bar fyrir. brjósti í 
heill mannfélagsins. Hann var hollur ráðanautur og margir 
sóttu ráð til hans, og ráð hans voru ekki lokaráð. Á samkom- 
um flutti hann oft ræður og erindi, kom fyrir að ihann jarð- 
söng, og á flest lagði hann gerfa hönd. 

Vorið 1902 flutti hann alfarinn til Blaine, Wash., bar það 
fljótt að, en hinn fámenni og fátæki íslenzki hópur í Hóla- 


76 



bygðinni kvaddi hann samt á viðeigandi hátt með þakklæti og 
gaf honum ofurlitla peninga upphæð, að skilnaði. Allir virtu 
hann og báru til hans hlýjan hug. 

í Blaine 'bygði hann sér enn heimili og horfði út á hafið, 
þar sem um óminnis aldur öldurnar, háar og stórar, höfðu 
hamast við ströndina. Hann var orðinn frumheirji í þriðja 
sinn í þessu mikla landi, og hér bygði hann sitt “hinsta vígi”, 
og þar lifði Ihann það s'em eftir var æfinnar, utan þess að hann 
bjó um tíma í New Westminster, B. C., á vegum sonar síns. 

Magnús Jónsson var í öllu tilliti í fremstu röð íslenzkra 
alþýðumanna sem hér fluttu vestur á landnámstíðinni, hann 
var andlegur höfðingi, hann var hugsandi maður, með sterka 
hneigð til þess að láta gott af sér leiða í mannlífinu, og mun 
hann alla æfi — og meir eftir því sem árin liðu — hafa lagt 
meiri áherzlu á það heldur en að skara eldi að sinni köku á 
veraldar vísu. Hann var frjálslyndur maður, og fór sínar eigin 
leiðir hvort sem var í stjórnmálum, trúmálum eða öðrum 
mannfélagsmálum, hann hafði ekki þann ókost sem margir 
fslendingar fluttu vestur með sér, að vera öfundsjúkur; sann- 
frjálslyndur maður er það ekki, hann gleðst yfir velgengni 
meðbræðranna, en setur ekki fyrir þá fótinn, öfundsýkin eitrar 
líf mannsins ien hinn frjálsi drengilegi andi sem öfundar ekki 
gerir lífið fagurt og sæluríkt. Bréf og ritgerðir Magnúsar bera 
vitni um það að það var bjart í sálu hans hvort sem brautin lá 
um blómsturvelli, eggjagrjót eða þrauta klungur. f trú- 
málum var Mjagnús einlægur og frjáls, en hann var ólíkur 
mörgum sem telja sig frjálslynda. Það er ekki nóg að hrópa 
eg er frjálslyndur, maðurinn verðuir að sýna það í orði og 
verki. Hann atyrti menn ekki fyrir heimsku eða ódrengskap 
þó á öndverðum meið stæði við hann, og sú hugsun fariseans 
sem “lofaði guð fyrir það, að hann væri ekki eins og aðrir 
menn, eða eins og þessi tollheimtumaður”, var honum fjarri. 

Magnús ritaði mikið og gaf út Vertíðarlok Í920 og Ver 
tíðarlok II. nokkrum árum seinna. Lærðir menn hlaupa ekki 
af sér hornin til að viðurkenna alþýðumann óháskólalærðann, 
sízt meðal íslendinga, en Magnús fékk góða ritdóma um bók- 
ina, sérstakkga hjá séra Magnúsi J. Skaptasyni, sem þekti 
Magnús vel bæði heima á íslandi og i Nýja fslandi, og þá 
ágætan ritdóm hjá Dr. Jóni Stefánssyni, fræðimanninum 
mikla og glæsilega í London. Var sá ritdómuir Magnúsi sönn 
viðurkenning og var gamla manninum óumræðilegt gleðiefni. 


77 



Eg átti nokkurn þátt í útgáfu Vertíðarloka 1920, en ekki 
græddi Magnús fé á henni, kostnaður borgaðist tæplega. 
Magnús hafði tröllatrú á því að senda bókina til íslands, en eg 
var ekki svo trúarsterkur, því mér var að nokkru kunnugt af 
reynslunni, hvaða áhrif fjarlægðin hefir á áreiðanlegheit og 
drengskap manna, en eg lét tilleiðast og kostaði slatta af bók 
inni heim, og veit eg til þess að allnokkuð af bókinni seldist 
og máske alt upplagið, en andvirðið kom aldrei vestur. En 
gamli blindi höfðinginn við hafið tók því með þolgæði, og sat 
eftir með tvær hendur tómar. 

Það var æfinlega bjart yfir heimilislífi Magnúsar. Kona 
hans, Margrét Grímsdóttir, var honum tryggur ferðafélagi 
langa æfi, og önnur hönd; hún var afbragðs kona og sköruleg 
húsfreyja. Börn þeirra sem til alduns komust voru tvö: Jón, 
dáinn allmörgum árum á undan föður sínum, hann var giftur 
Sigríði Sigurðardóttir Sigurðssonar frá Espihóli, og Guðbjörg, 
er giftist Guðmundi S. Johnson sem nú er í Glenboro, verk- 
legur hugvitsmaður og í öllu tilliti vel gefinn maður. Er hann 
eini íslendingurinn sem eg hefi séð ganga á streng hátt í loftí, 
og svo slyngur var hann, að hefði hann lagt rækt við þá list 
hefði hann getað gengið óhultur með Blondin yfir Niagara 
fossinn. Guðbjörg var að mörgu leyti mjög lík föður sínum. 
hún var yfirlætislaus og prúð í allri framkomu. Hún dó á 
æskuskeiði 1908. 

Magnús var blindur svo áratugum skifti, en það var aldrei 
myrkur í sálu hans, hann var sískrafandi, sístarfandi og hugs- 
andi um hin háleitustu spursmál tilverunnar. Hann varð rúmt 
níræður. Hann lagði svo fyrir að lík hans yrði brent og askaii 
send til Íslands, sem var gert, og hvíla hans jarðnesku leifar í 
skauti fósturjarðarinnar, sem hann unni svo heitt. 



Fyrir allmörgum árum reit próf. Magnús Jónsson skarpa hug- 
vekju um sögulegar bókmentir Islendinga á síðari öldum og fanst 
fátr um þær. Þá var saga íslands aðeins til í smá ágripum til barna- 
fræðslu. Nú hefir úr þessu ræzt og mikið verið síðan ritað af sagn- 
fræðilegum fróðleiksbókum. Hafa þar margir að unnið en enginn af 
meiri elju og skarpskygni en Sigurður Nordal. 

Það mun naumast á tveimur tungum leika, að menningarsaga 
hans, “Islenzk menning”, verði í framtiðinni álitið eitt hið allra mesta 


78 




bókmenta afrek, sem nokkur íslendingur hefir nokkru sinni leyst af 
hendi. Allir þekkja ritsnild dr. Nordals og flestir kannast við fundvísi 
og smekkhæfni þessa verkadrjúga námumanns í andlegum minja- 
söfnum íslenzkra fornalda. 

Þegar Sigurður samdi doktors ritgerð sína, “Olaf den helleges 
saga” (Um sögu Ólafs helga), skrifaði dr. B. Olson itarlegan ritdóm 
ilm bókina. Kemst hann í þessum ritdómi meðal annars þannig að 
orði, (stafsetning höfundar er hér fylgt: “Er þá ekki von að hjarta 
okkar fillist af fögnuði, þegar við sjáum unga menn og vel gefna rísa 
upp með níjum og óþreittum kröftum, menn sem eru færir um og 
búnir til að taka við arfinum af okkur. Þegar hann hnígur úr mátt- 
vana höndum, og vonandi ávaxta hann betur en við höfum gert. Bók 
sú, sem eg hefi hér gert að umtalsefni gefur firirheit, að höfundur 
hennar muni verða einn af þessum mönnum. . . .” Þetta er vel og 
drengilega mælt og munu nú flestir játa, að þessi heillaspá hafi ræzt 
á Sigurði. Eitt af þvi, sem dr. Björn telur til höfuðkosta hjá Sigurði 
er, að hann taki “ekki ófirirsinjað annarra, eldri manna skoðanir með 
trúarinnar augum, heldur rannsakar alt í ljósi heimildar ritanna.” 

Sigurður hefir haldið þessari venju og sjást þess glögg merkin í 
“íslenzk menning”. Hér liggur tæpt vað milli tveggja öfga og fáir 
rata meðalhófið. Sumir verða eintrjáningslegir sérvitringar og vilja 
afla sér frægðar með því að slá um sig með nýjum og órökstuddum 
staðhæfingum, aðrir trúa öllu sem áður hefir verið tekið trúanlegt án 
minstu athugana. 

I fljótu bragði kynni sumum að finnast fátt frumlegt i þessu 
fyrsta bindi ritverksins, sem út er komið. Slik athugasemd sýnir þó 
aðeins dómgreindarskort og vanþekkingu lesarans. Þarna er gagri- 
sæis geislum vísindalegrar grannskoðunar, að leiðbeiningu óhvarfl- 
andi samhygðar, beint að hverju atriði, svo alt upplýsist í nýju og 
bjartara Ijósi og fornöldin færist okkur nær, eða það væri líklega 
betra að orða það þannig, að við færumst sjálf fornöldinni nær og 
skiljum það nú, sem okkur grunaði kanske áður, grunar nú það, sem 
við athuguðum aldrei áður. 

Aðal kosturinn við slíka rithöfunda er, að þeir kenna manni að 
hugsa og rannsaka og það engu síður þeirra eigin rökleiðslur en ann- 
ara. Því er það ekki óviðeigandi að beita sömu aðferð við jafnvel hin 
allra beztu verk snillinganna, þó maður ætli sér ekki þá dul að teljast 
þeim jafn snjallir. 

í íáeinum atriðum finst mér rökleiðsla Nordals vera hæpin. 

Höf. álítur að um þúsund manns hafi árlega flutt til Islands, á 
áratugnum 890 til 900. Við, sem þekkjum nokkuð til erfiðleikanna í 
nýju landnámi, hljótum að spyrja þeirrar spurningar: hvernig gat 
alt þetta fólk framfleytt sér? Um verulega akuryrkju var auðvitað 
ekki að ræða á hinum allra fyrstu frumbýlis árum. Innflutningur 
kvikfjár hlaut að takmarkast við skipakostinn og ekki gátu þeir flutt 
nema örfáar skepnur til landsins þar sem bæði hey til fóðurs og vatn 
til drykkjar varð að taka með sér til hafferðar. Lítið gátu þeir tekið 
með sér af matvælum og myndu þau til skamms tíma endast. Veiði- 
skapur var auðvitað mikill en myndi hann einn nægja til frainfærslu 


79 


þess fjölmennis, svo ófullkomin sem veiðitækin voru? Hér er mikið 
rannsóknarefni, sem alt til þessa hefir lítið verið sint. Vel er það aftur 
á móti athugað hjá höf., að þeir menn hafa hlotið að eiga mikið 
undir sér, sem skipulögðu þessa leiðangra og hlutu það höfðingjar að 
vera í sínum heima bygðum. Þess verður samt að gæta að þrælar og 
smábændur voru í fylgd með þessum höfðingjum, svo varlegt er að 
gera of mikið úr ættgöfgi íslendinga. 

Annars víkur Nordal að blóðblöndun íslendinga og bendir á það, 
alveg réttilega, að jafnvel Norðmenn á landnámsöldinni hafi verið af 
blendnum uppruna. Áður germanskar þjóðir brutust inn í landið, 
bjuggu þar fyrir frumþjóðir af mongólsku lappakyni og blönduðu 
þessir kynflokkar eðiilega blóði saman. Má til dæmis benda á Hrafn- 
istukynið sem var í upphafi hálf finskt eða lappneskt að ætt. 

Nú er það á allra vitorði, að margir landnámsmenn komu af ír- 
landi eða frá Suðureyjum, og voru ýmist að öllu eða að hálfu leyti af 
keltneskum stofni. En Keltar voru einnig af blönduðum uppruna. Áður 
en þeir fluttu til brezku eyjanna voru fyrir í landinu menn af íberisk- 
um stofni. Sá þjóðflokkur er horfin fyrir margra alda blóðblöndun 
nema hvað hann helzt tiltölulega hreinkynjaður upp í hálendinu i 
baskísku héruðunum á Spáni og nefnast nú Baskar (Basques). Þeir 
eru dökkhærðir stutthöfðar af hinu svonefnda Alpan-kyni, þar sem 
bæði Germanir og Keltar eru ljóshærðir langhöfðar. Á alt þetta bendir 
dr. Nordal alveg réttilega og vonandi fer þeim nú að fækka, sem halda 
því fram að við séum hreinræktaðir skandinavar af germönskum 
uppruna. 

Aftur á móti er eg ekki allskostar ánægður með skýringu hans á 
upptöku alþingis og hinni fyrstu lagasetningu á Islandi. i frumbygð 
leitast menn við að leggja góðan grundvöll fyrir friðsömu og réttiátu 
þjóðfélagi og finna brátt til þeirrar þarfar að setja lýðnum lög og fyrir- 
byggja deilur sem annars myndu rísa út af landamerkjum, ágangi og 
erfðum. Mér finst það mjög í samræmi við hagsýni feðranna, að sjá 
það strax i upphafi, “að með lögum skal land byggja”. i þeim tilgangi 
virðist mér iíklegast að lögin hafi verið sett fremur en til þess að lög- 
tryggja höfðingja eða goðorðsvaldið á islandi. Aftur á móti felst eg á 
tilgátu höfundarins um að Geitskór hafi ferðast um landið fremur til 
að laða höfðingjana til fylgis við þessa nýskipun en til þess að velja 
þingstað, því ekki myndi hann þurfa að ferðast norður í þingeyska dali 
eða út á Hornstrandir til þess. 

Flestar og stærstar athugasemdir hef eg samt að gera við kaflann 
um frumkristnina á íslandi, en þær koma síðar, i næsta hefti þessa 
rits, er eg hugleiði forn-kaþólskuna á fyrstu öldum kristninnar þar. 

Þrátt fyrir alt sem sagt hefir verið og sagt verður af mér um bók- 
ina er mér ánægja að lýsa því yfir að eg hef sjaldan lesið betri bók 
eða fróðlegri. 

Að mínu viti hefir engin maður skilið fornöldina betur en Sigurð- 
ur. Dásamlegir eru til dæmis kaflarnir um: drenglyndis hugtakið, 
sjálfstæðinginn Egil Skallagrímsson, og hirðskáldin. 





(Bxautin 

DEILD KVENNASAMBANDSINS 

Aflei<5nngaír si^sMiftaona 

Eftir STEFAN EINARSSON 

Flutt 11. janúar 1924 í heimspekisdeild Hóskóla íslands 

Til þess að skilja afleiðingar siðskiftanna hér á landi er 
óhjákvæmilegt, að gera sér fyrst nokkra grein fyrir upptökum 
þeirra. 

Siðskiftin eiga rót sína að rekja til fornmentastefnunnar. 
Sú stefna var fyrst og fremst borin upp af mentuðum mönn- 
um, klerkum og höfðingjum, til alþýðu tók hún lítt í fyrstu. 
Fornmentastefnan sviftir menn lífsskoðun sinni. Los kemur 
á siðferði manna í ibili, meðan þeir hafa eigi náð að mynda sér 
nýja siðferðilega lífsskoðun í stað hinnar gömlu. Svo var um 
siðu manna í Róm. Þar blómguðust listir og vísindi, frelsi var 
mikið til hugsana, orða og gerða, en siðferðið var eigi sæmandi 
hinum hæsta höfuðstað bristninnar. Páfarnir bárust með 
straumnum: Þeir gerðust frömuðir vísinda og lista, reistu 
musteri vegleg eins og Péturskirkjuna og kostuðu þar til ó- 
grynni fjár, fengnu hvaðanæva af kristnum löndum fyrir aflát 
og syndalausn meðal annars. En í siðavendni tóku þeir öðrum 
höfðingjum í engu fram, nema síður væri. 

Á ítalíu má heita, að öll alþýða hefði listaverk fornaldar- 
innar fyrir augum. Þessvegna kvað hér mest að fornmenta- 
stefnunni í listinni. Öðru máli var að gegna norðan Mundíu- 
fjalla. Þar lá vegurinn til fornaldarinnar gegn um bókment- 
irnar eingöngu. Menn kyntust fornri speki og ritum frum- 
kristninnar. Af þsssum ritum sáu menn, hvílíkur munur var 
kirkjunnar, eins og hún var þá, og eins og hún hafði verið að 
fornu, bæði um kenningar og siðgæði. Þar við bættist að rang- 
hverfa kaþ. kirkjunnar var hér auðsærri en á Italíu. f Róm 
huldi ytri dýrð kirkjunnar og glæsimenska höfðingja hennar 
fjölda synda, sem legið gátu í augum uppi jafnvel öllum al- 
menningi norðanf jalls. Svo var um eina höfuðsynd hinnar kaþ. 
kirkju, sem hlaut að vaxa í réttu hlutfalli við glæsimenskuna 


81 




og dýrðina í Róm, en það var ágirni hennar og fjárdráttur. 
Aflátssalan varð sú orsök, er hleypti siðskiftunum af stokkun- 
um, er Lúter festi hinar frægu sstningar sínar gegn henni upp 
á hallarkirkjudyrnar í Wittenberg 31. okt. 1517. Og það, sem 
allar stéttir manna utan klerkdómsins höfðu ástæður til að láta 
sér vel skiljast í fortölum siðskiftamannanna, voru einmitt 
kærur þeirra um ágirni kirkjunnar. 

Lúter gerði biblíuna að grundvelli trúarbragðanna, en 
'hafnaði kenningum kirkjunnar og páfanna. Kjarna kristin- 
dómsins kvað hann trúna á guð, er ein veitti mönnum sáluhjáln 
og syndalausn, en eigi verk manna. Syndalausnarsala kirkj- 
unnar væri hégómi. 

Er Lúter hafði sagt kirkjunni stríð á hendur, varð hann að 
vinna þýzku þjóðina, æðri sem lægri, til fylgis við sig og kenn- 
ingu sína. Kenningin var honum fyrir öllu, kirkjuskipunin 
aukaatriði. Og þegar alþýðan brást vonum hans, þá leitaði hann 
til höfðingjanna. Þeir fengu vald og eignir kirkjunnar í sínar 
hendur, gegn því að kenna mönnum hina réttu trú. Og þjóð- 
höfðingjunum þótti kaupin góð, þeir höfðu um langan aldur 
togast á við kirkjuna um völdin. Þeir urðu nú ötulustu fylgis- 
menn siðskiftanna og hinnar nýju kirkjuskipanar. Spurðu þeir 
lítt að vilja þegnanna í trúarefnum, en eins og geta má nærri 
hefir sauðsvartur almúgi t. d. á Norðurlöndum ekki getað haft 
hina minstu þekkingu á kenningu Lúters, er valdhöfunum 
þóknaðist að lögbjóða hana, þegar þess er gætt, að um það bil 
voru tiltölulega aðeins fáir hinna mentuðu manna, sem þektu 
hana, og ennþá færri sem aðhyltust hana. 

Kristjáni III. auðnaðist að koma á siðaskiftum í Danmörku, 
Noregi og á Islandi. Um leið jók hann tekjur sínar af Dan- 
mörku um %, gerði Noreg að skattlandi og svifti hann ríkis- 
ráðinu. ísland varð heldur eigi útundan, eins og reynt verður 
að sýna hér á eftir. Með dauða Ögmundar biskups 1541 og af- 
töku Jóns biskups 7. nóv. 1550 eru siðskiftin á komin á Islandi 
í orði kveðnu. En þessi “siðskifti” eru hið ytra, en lítt eða ekki 
hið innra nema hjá einstökum mönnum, postulum hinnar nýju 
trúarstefnu. Byltingin er í stjórn en ekki trú. Hin nýja trú 
nær naumast fullum tökum á hugum almennings fyr en eftir 
2—3 mannsaldra, eftir að Guðbrandur biskup hefir lifað og 
starfað. Skal nú reynt að skýra frá afleiðingum byltingar þess- 
arar, eins og þær lýsa sér í landshögum og stjórnháttum, bók- 
mentum og menningu þjóðarinnar yfirleitt. 


82 


Fyrsta og áþreifanlegasta afleiðing siðskiftanna er upp- 
gangur konungsvaldsins á kostnað hins forna kirkjuvalds. Það 
hafði einmitt náð hámarki sínu rétt fyrir siðskiftin. Kirkjan, 
sem í sjálfu sér var erlend eða réttara alþjóðleg stofnun, hafði 
náð þessum völdum í baráttu við forna trú og siði, baráttu við 
landslögin og innlent höfðingjavald. Sigur hafði hún borið af 
hólmi, enda var hún búin þeim vopnum, sem ofurmenni ein 
fengu staðist í þá daga, þar sem var bannið og önnur refsimeðul 
hennar. Sjálf var hún nú orðin samgróin íslenzku þjóðinni á 
marga lund, biskupsstólarnir og klaustrin voru mikilsverðar 
þjóðlegar menningarstöðvar í höndum góðra manna. Kenn 
ingum hrnnar undu menn vel, en mörgum, einkum þeim, sem 
nokkurir voru borði, eins og Björn í Ögri, þótti ok hennar 
allþungt að bera. Því var það, að ýmsir innlendir höfðingjar 
eða metorðagjarnir leikmenn réttu konungsvaldinu hjálpar- 
hönd í siðskiftabaráttunni. Þeir áttuðu sig um seinan á því, að 
konungur og fylgifiskar hans voru enn ágjarnari til fjár og 
valda, en kirkjan hafði verið, eigi skildu þeir heldur hættuna, 
sem lá í því, að valdið og auðurinn dróst út úr landinu sjálfu. 

Siðskiftabyltingin byrjar með ráninu í Viðey á hvíta- 
sunnudag 1539. Og konungsmenn halda dyggilega þeirri 
stefnu og láta greipar sópa um góss og gersemar kirkjunnar, 
þrátt fyrir mótspyrnu klerkastéttarinnar, — einnig hinnar 
lútersku. Að vísu tókst Gissuri biskupi með einstakri lægni að 
vefja konungi um fingur sér, og verja réttindi og eignir kirkj- 
unnar um sína daga. En hér mátti eigi sköpum renna; í mesta 
lagi má segja að forlögunum væri frestað um stundarsakir. 
Eftirmaður Gissurar, Marteinn biskup, sem var, langt frá því, 
jafnoki hans að skörungsskap og stjórnvisku, gafst að lokum 
alveg upp við að verjast yfirgangi og ásælni konungs-manna. 
Afsalaði hann sér biskupsdómi er höfuðsmaður vildi knýja 
hann til að láta af hendi biskupstíundir og stólsjarðir allar um 
Suðurnesin; hafði staðurinn af þeim jörðum gæði mikil í 
skreið, en höfuðsmanni lék hugur á þeim, er þær lágu svo ná- 
lægt Bessastöðum. Varð Gísli biskup Jónsson að ganga óskor- 
að að öllum kröfum konungsmanna og taka útkjálkajarðir í 
Hornafirði og víðar fyrir Suðurnesin. Er ekki að orðlengja 
það, að konungur tók undir sig allar klaustraeignir á landinu, 
auk jarða þeirra manna, er mest höfðu í gegn gengist hinum 
nýja sið, eins og jarðeignir biskupanna Jóns og Ögmundar. Er 


83 


svo talið að konungur ætti eftir það fimtung allra jarðeigna á 
íslandi. 

Einmitt á þessu sviði varð vald konungs hvað hættulegast. 
Konungur eða höfuðsmaður seldi nú þessar jarðeignir á leigu 
beldri mönnum (lénamenn) en þeir leigðu aftur bændum og 
loks leigðu þeir hjáleigurnar undan aðaljörðinni. Eigi þarf 
að efa, að hver um sig mun hafa viljað hafa sem mest fyrir snúð 
sinn. Enda urðu kjörin sem þessir konungslandsetar áttu við 
að 'búa brátt hin verstu, einkum á jörðum þeim í Gullbringu- 
sýslu er lágu beint undir höfuðsmann eða fógeta á Bessastöð- 
um, þær voru 125 að tölu. Tóku höfuðsmenn og fógetar sér til 
fyrirmyndar meðferð þá er danskir aðalsmenn beittu við leigu- 
liða sína þar í landi um þær mundir. Hefir þeim eflaust þótt, 
eins og Loðni lepp forðum, íslenzkir búkarlar gera sig furðu 
digra og bera höfuðin helzti hátt, samanborið við danska stétt- 
artoræður þeirra, því þeir máttu að réttu kallast ánauðugir 
þrælar aðalsmanna í þann tíð. 

Til þess að lægja í þeim rostann, lögðu þeir á þá ýmsar 
kvaðir, þeir urðu að lána menn til sjóróðra á konungsbátunum. 
sem svo voru nefndir, enda þótt sumir væru eign fógetanna 
sjálfra, hross urðu þeir að lána ef fógeti eða höfuðsmaður 
brugðu sér landveg, og það var tíðara þá en nú, eins og menn 
muna, og loks var hver leiguliði skyldur að vinna a. m. k. 2 
dagsverk sólsetra á milli um sláttinn á höfuðbólum fógetans og 
urðu, er tímar liðu fram, að leggja sér alt sjálfir. Þó voru þessar 
kvaðir ekki það versta, því þær voru þó lögbundnar og menn 
gátu keypt sig lausa, ef heldur vildu. Verri voru köllin, er svo 
voru nefnd, og í því voru fólgin, að fógeti gat kvatt landseta 
sína til hvers sem vera skyldi á hvaða tíma sem var, endur- 
gjaldslaust og þó án allrar lagaheimildar. Voru leiguliðar í 
þessu efni algjörlega ofurseldir dutlungum og geðþótta lands- 
drottins. — Að vísu ber þess að gæta, að hvergi varð ástandið í 
þessum efnum jafns-læmt og á Suðurnesjum í grend við Bessa- 
staðavaldið, en þó reyndu lénamennirnir eftir föngum að kúga 
leiglendinga sína í líkingu við þetta. 

Þaðier augljóst af þessu, að ógrynni fjár hlaut að renna út 
úr landinu í vasa konungs og valdsmanna hans hér. Hitt er og 
jafnljóst, að starfsþol landsmanna og efnalegt sjálfstæði fór að 
sama skapi þverrandi. Þó varð önnur ráðstöfun konungsvalds- 
ins ennþá skaðvænlegri efnahag landsmanna og sjálfstæði og 
það því fremur sem hún tók jafnt til allra, ríkra sem snauðra. 


84 


Það er verzlunareinokunin. Hún er sett hér af einræði kon- 
ungsvaldsins þvert ofan í vilja landsmanna sjálfra, og þarf eigi 
að rekja afleiðingar þess tiltækis, því þær eru marg skýrðar, 
enda öllum ljósar. Hins væri firemur getandi, að konungi 
gekk eigi ilt til, heldur hugðist hann víst mundu vinna landi og 
lýð gagn. Var 'þessi stefna í verzlunarmálum alment viður- 
kend, sem hin eina rétta á þeim tímum hvarvetna í Evrópu, og 
trúlegt er, að til hins sama hefði dregið um verzlunarhagina hér 
á landi, þótt siðskifti hefðu eigi orðið. En hitt er jafnvíst, að 
aukið vald konungs og afskiftasemi hans um fsland og fslend- 
inga, sem vissulega var afleiðing siðskiftanna, hefir mjög flýtt 
fyrir þessari óheillaráðstöfun, sem næst hefir gengið íslenzku 
þjóðinni allra þeirra drápslbylja, er á henni hafa dunið. 

í stjómháttum varð sú breyting mest, er kirkjuvaldið 
hvarf í hendur konungi eins og áður er ávikið. Varð hann nú 
æðsti maður kirkjunnar sem nú verður ríkiskirkja og skipar 
eða staðfestir embættismenn hennar, svo sem biskupa (super- 
intendenta) og presta, þótt það lag héldist framanaf, að alþýða 
kysi þá. Urðu þessir embættismenn kirkjunnar að vinna kon^ 
ungi og kirkjuskipan hans hollustueið. Fjárforræði kirkjunnar 
tók konungur og undir sig og skamtaði þjónum hennar úr 
hnefa. Máttu prestar þó sízt við því eftir siðskiftin, er margir 
þeirra urðu ómagamenn. Löggjafar-vald í kirkjumálum átti 
að vísu alþingi með konungi, en hann tók sér þar einveldi. 
Einnig dómsvaldi því, er kirkjan hafði haft glataði hún í hend- 
ur konungi og veraldlegrar valdstjórnar. 

Þrátt fyrir það, þótt litlar breytingar yrðu á stjórnarfarinu 
að öðru leyti um siðskiftin, að minsta kosti í orði kveðnú, þá 
varð það svo í reyndinni, að konungur færði sig æ meir upp á 
skaftið í afskiftum sínum af málum landsins. Var stefna hans 
sýnilega sú, að svæla undir sig með öllu löggjafar og dómsvald 
að svo miklu leyti sem það var enn í höndum lögréttu og lög- 
manna. Eins og áður er á vikið tók hann sér þegair einveldi 
um lög kirkjunnar. Og hann gerðist æ afskiftasamari og ein- 
ráðari um löggjöfina yfir höfuð. Þorði lögrétta lítt í móti að 
mæla ef hann eða höfuðsmaður vildu hafa eitthvað fram. Þann- 
ig lét Páll Stígsson lögmenn og lögréttumenn dæma hinn al- 
ræmda Stóiradóm (2. júlí 1564) um legorðsmál og sifjaspell. 
Sáu landsmenn skjótt missmíði á dómi þessum, en konungi 
varð drjúgur tekjuauki að honum er óbótamenn skyldu sam- 
kvæmt honum hafa fyrirgert fjörvi og fé, sem rann í konungs- 


85 


vasa. En eigi lét konungur við það sitja að ráða lögum og lofum 
á alþingi, heldur gaf hann út konungsforéf við ýms tækifæri 
og giltu þau sem lög. Notuðu menn sér það óspairt og það jafn- 
vel hinir mætustu menn eins og biskuparnir Guðbrandur og 
Bxynjúlfur og er ilt til þess að vita, að þeir skyldu svo stuðla 
til þess, að draga úr valdi hinnar innlendu stjórnar til hagnað- 
ar erlendri kúgun. Áður langt leið var og höggvið stórt skarð j' 
dómsvald lögmanna með stofnun yfirdóms, er höfuðsmaður 
skyldi skipa. Var það eitt af afrekum Páls Stígssonar, að út- 
vega konungsbréf, er foauð þann dóm, en eigi komst hann á í 
reyndinni fyr en 1593 í morðbréfamálaferlum Guðbrands 
biskups. Er það sýnilegt, að höfuðsmaður—eða konungsvaldið, 
hafði eftir það töglin og hagldirnar í dómsmálum. Þó lét kon- 
ungur eigi þar við sitja, heldur kom það fyrir, að hann veitti 
einstökum mönnum einskonar alræðisvald í dómsmálum. Svo 
var t. d. um hina svonefndu commissarií er hingað voru sendir 
1618 og setja áttu niðu-r deilur manna allar og ágreining. Var 
mörgum höfðingjanum hér á landi kvíðustaður á komu þeirra. 
svo var sjálfstæðistilfinning þjóðarinnar þá lömuð og dugur 
þorrinn. 

Eins og ljóst er af þessari lýsingu var sporið til fullkomins 
einveldis konungs ekki orðið svo langt í raun og veru. Það 
spor var stigið með erfðahyllingunni í Kópavogi 1662 og hafði 
konungur þá náð takmarki sínu til fulls. 

Þá er að líta á afleiðingar siðskiftanna í bókmentum og 
menningu. Lúter hafði brotið hugf jötra hinnar kaþólsku kirkju. 
Með frjálsri rannsókn og íhugun hafði hann komist að niður- 
stöðu sinni í trúarefnum, er getið var í upphafi þessa máls. 
Fyrsta verk hans var að þýða biblíuna, svo að öllum gæfist 
kostur á að rannsaka hana sjálfa, og bénda mönnum um leið á 
hjátrú og hindurvitni kaþólskunnar. Aukin mentun alþýðu á 
gnindvelli biblíunnar varð þannig stefnuskrá hinna fyrstu sið- 
skifta-postula, sem voru í mörgu frjálslyndari en eftirkomend- 
ur þeirra, er sízt urðu víðsýnni eða um-burðarlyndari í trúar- 
efnum en verið hafði hin kaþólska kirkja. — Þessi var ogstefna 
siðskifta-frömuðanna hér á landi. Eru tillögur Gissurar bisk 
ups um barnaskóla á klaustrunum mjög merkar. Og þótt þær 
næðu eigi fram að ganga, þá voru þó hafðir latínuskólar á bisk- 
upsstólunum frá 1552, þar voru prestar lærðir, en með þeim 
barst mentunin út um sveitirnar. Auðvitað var aðaláherzla 
lögð á kristindómsfræðsluna einkum framan af. Hún var hið 


86 


eina nauðsynlega. í kaþólskum sið var hún ekki upp á marga 
fiska: Engir skildu biblíuna nema klerkarnir og messan fór 
fram á latínu. Þó er boðið í Kristnirétti Átrna biskups, að hver 
maður, 7 vetra eða eldri, skuli kunna Credo, Pater noster og 
Ave Maria og auk þess að skíra börn. Annars mun alþýða 
manna mest hafa lifað á helgisögum og kvæðum. Nú voru fræði 
Lúters þýdd handa alþýðu og skyldu klerkar kenna þau. Tókust 
þá upp húsvitjanir presta. Messan fór nú fram á íslenzku eftir 
handbók Marteins biskups er út kom 1555. Verulegt skriö 
komst á starfsemi þassa í þágu kristindómsfræðslunnar með 
Guðbrandi biskupi. Hann skinnaði upp prentverk það er Jón 
Arason hafði fengið hingað til lands og gaf síðan út hvert 
merkisritið á fætur öðru. En áhrif hans má ráða af því, að 
næstu 2 aldir gerðu menn lítið annað en prenta upp rit hans. 

Allir þekkja söguna um Odd Gottskálksson, sem varð að 
flýja í fjósið á biskupssetrinu rmeð ritföng sín, til þess að geta 
starfað í næði að þýðingu Nýjatestamentisins. Þessi þýðing 
Odds kom út í Hróarskeldu 1540 og er elsta rit prentað á is 
lenzka tungu sem enn er til. Markar hún tímamót í sögu ís- 
lenzkra bókmenta og er sá grundvöllur, er síðari biblíuþýðend- 
ur hafa bygt á. Oddur skrifar á máli samtíðar sinnar og gerir 
það vel. Var eigi lítið undir því komið að skapa í önd- 
verðu fagurt biblíumál, því óvíða eru breytingar óvinsælli 
en í öllu, sem snertir trú manna. — Guðbrandur biskup 
tekur við þar sem Oddur hætti og gefur út alla biblíuna á 
Hólum 1584. Er hún í raun réttri eng u minna þrekvirki en 
Nýjatestamentis-þýðingin. Að vísu höfðu ýmsir fengist við að 
þýða (ýmsa) kafla úr ritningunni, enda tók Guð'brandur bæði 
Nýjatestmenti Odds og þýðingar Gissurar biskups upp í bifolíu 
sína, en um aðrar þýðingar farast honum svo orð: “Annars 
slags bækur komu fyrir mig í þann tíma, sem nokkurir aðrir 
höfðu úr dönsku útlagt eða leggja látið, þær hirði eg og eigi 
heldur mér að eigna; eigi þær hver eð vill. En svo mikið ómak 
hafði eg þær sumar dönsku blandaðar útleggingar og brákað 
mál að yfirlesa, lagfæra og emendera, að það var ei stórt minna 
vert en að nýju út að leggja, sem bevísað verður. Þeir sem því 
vilja ei trúa, beri þeir saman sínar góðar útleggingar eða sinna 
við þessa biblíu.” Guðforands biblía er meistaraverk að innra 
og ytra frágangi. Fram á síðastliðna öld styðjast allar bibliu- 
þýðingar við hana, en engin jafnast þó á við hana. 

Nýjung var það í lúterskum sið, að prestar skyldu flytja 


87 


prédikun í kirkjunni. Kunnu menn lítt að því í fyrstu. Fyrir 
því sneri Oddur Gottskálksson prédikunum Antonii Corvini, 
þýzks prests, á íslenzku (prentuð 1546 í Rostock á Þýzkalandi'. 
Þessa Corvinspostillu lét Gissur bp. beinlínis lögtaka og skip- 
aði prestum sínum að lesa hana af stólnum “heldur en að hafa 
í frammi nokkurar óskynsamlegar fortölur eftir rangsnúnum 
vana einum fyrir fólkinu, þær sem gagnstaðlegar eru guðs orði 
og áður greindum lögteknum sermónsbókum”. Corvinspostilia 
er fyrsti fulltrúi nýrrar bókmentagreinar, sem gstin er af sið- 
skiftunum, og heldur velli enn í dag. Er sú bókmentagrein 
mikil að vöxtunum, hér skal þó aðeins getið tveggja rita: 
Annað er Eintal sálarinnar, þýðing Arngríms lærða á Martir.i 
Mollsri: Soliloqvia de passione Jesu Christi, merkilegt rit, af 
því að Hallgrímur hsfir ort Passíusálmana undir áhrifum þess. 
Hitt ritið er Yídalínspostilla, í henni nær bókmentagrein þessi 
hámarki sínu. 

Á síðustu öldum páfadómsins blómgaðist helgikvæða- 
skáldskapur, undir fornum háttum, en lítið var um sálma í 
venjulegri merkingu þess orðs, nema á latneska tungu. 1 lút- 
erskum sið var það aftur á móti höfuðatriði, að sálmasöngur, 
eins og önnur guðáþjónusta færi fram á móðurmálinu. Fyrsta 
sálmabókin sem út kom svo kunnugt sé, voru Marteinssálmar 
aftan við handbókina frá 1555. Voru sálmarnir allir þýddir úr 
þýzku eða dönsku og eftir Lúter og aðra siðbótarmenn. Annað 
sálmakver eftir Gísla bp. Jónsson kom 1558, þar voru sálmarnir 
þýddir úr dönsku, ef þýðingu skyldi kalla. Tvent er athuga- 
vert við þennan sálmakveðskap siðskifta-frömuðanna: 1) að 
enginn einasti sálmur skuli vera frumkveðinn; 2) hve lítil 
rækt er lögð við formið. Kveður svo ramt að því að víða t. d. í 
sálmum Gísla, er eigi aðains slept stuðlasetningu og höfuðstöf- 
um, þessu aðalsmarki íslenzkrar ljóðagerðar, heldur úir þar og 
grúir af málvillum, þar siem biskupinn hefir verið að streitast 
við að þýða orðrétt. Eflaust hafa þessir góðu menn verið 
hræddir um, að einhver skaðleg villa kynni að slæðast inn i 
skáldskap sinn, ef þeir leyfðu sér að yrkja á eigin spýtur, eða 
víkja frá orðum höfundanna. Enda er vart um það, að nokk- 
urra áhrifa frá kaþólskri ljóðagerð kenni í þessum sálmum, 
það skyldi þá vera í einstökum orðatiltækjum í sálmum Mar- 
teins, sem raunar bera líka af hinum eins og gull af eiri. Enginn 
skyldi þó efast um hreinan vilja þessara manna. Gísli kallar 
sína bók: Að Guðs lof megi ætíð aukast á meðal kristinna 


88 



manna, þá eru hér nokkrir Psálmar útsettir af mér Gilbert 
Jónssyni á fslensku með Litaníu og skriptargangi. 1558. I bók 
þessari byrjar meðal annars einn sálmur svo: 

Glaðlega viljum vér allelúja syngja 
með kærlegheitsins begering, 
vort hop og hjarta til guðs skal lyptast 
með sinni helgri náð og miskunn 
sem hefur leyst oss af allri synd 
til saligheit og allskyns treyst 
er hann oss öllum upprunninn. — 

“Og þetta á að heita guði þóknanlegt”, segir Þórir gamli Ketils- 
son um sálmasönginn í baðstofunni á Gili. En hann hafði líka 
heyrt “bestu söngmenn sinnar tíðar”. Og vér megum ekki 
dæma þessi sálmaskáld eftir vorum smekk. Og þó hefði sálma- 
kveðskapurinn orðið dapurleg bókmentagrein, ef haldið hefði 
verið áfram á þessa lund. En nú kemur Guðbrandur biskup til 
sögunnar, og bjargar honum við. í sálmabókinni 1589 og 
Vísnabókinni 1612 beinir hann honum inn á þjóðlegri brautir 
og gefur honum það snið, er hann varðveitti um næstu tvær 
aldir og ber miklar menjar jafnvel enn í dag. Fyrst og fremst 
gætti hann þess, að formið væri í lagi, að fornum íslenzkum 
sið. Þykir honum það “mjög . . . misráðið og ólaglegt að vanda 
veraldlegar vísur og önnur ónytsamleg fræði, með mestri orð- 
snild og mælsku, sem maður kann bezt, en hirða ekki að vanda 
það, sem Guði og hans lofgerð viðkemur” — eins og hann kemst 
að oiði í formála sálmabókarinnar. í annan stað fékk hann í lið 
með sér hina færustu menn og hvatti þá til að yrkja, svo sem 
sr. Ólaf Guðmundsson á Sauðanesi sem töluvert á í Sálmabók 
inni og sr. Einar Sigurðsson, sem mikið á í Vísnabókinni. — 
Hvergi kemur það betur í ljós en í Vísnabókinni að hann vili 
gera andlega kveðskapinn sem þjóðlegastan, og þó er Vísna- 
bókin deilurit, eins og berlega segir í formálanum, gerð “til 
þess að af mætti leggjast þær brunavísur og Afmurskvæði, 
sem allmargir elska og iðka, en í staðinn upptakast þessar 
andlegar vísur”. — Guðbrandur elskar íslenzkt mál og íslenzkt 
ljóða-form, en efnið er honum viðurstygð. “Menn hafa áður 
kveðið Rímur af Fornmönnum, til Skemtunar og Dægrastytt- 
ingar, og í Frásögur fært þeirra Orð og Gjörðir, því skyldu nú 
þá Menn ekki hieldur kveða Rímur og Kvæði af heilögum 


89 



Mönnum, iþar 'bæði er í Heilsusamlegur Lærdómur og góð 
Dæmi eftir að breyta”. — Guðbrandur helti hér nýju víni á 
gamla belgi, og það gat eigi farið vel. — Hin fornu helgikvæði 
kaþólskra manna gátu á sínum tíma tekið á sig búning drótt- 
kvæðanna af því að efnið var eigi mjög ólíkt, hvortveggja voru 
sögukvæði. Rímurnar eru áframhald dróttkvæðanna bæði 
innra og.ytra, efni þeirra er jafnnátengt forminu og sálin er 
líkamanum. B'iblíurímurnar, sem í áttu að vera “heilsusam- 
legir lærdómar og góð dæmi eftir að breyta” urðu nokkurs 
konar umskiftingur, sem hlaut að veslast upp. — Guð'brandi 
auðnaðist eigi að fyrirkoma rímunum og brunavísunum með 
Vísnabókinni. Tveim árum eftir útkomu hennar fæddist Hall- 
grímur Pétursson. Passíusálmar hans hafa lifað rímurnar og 
brunavísurnar. Þeir eru tvímælalaust fegursti ávöxtur siðskift- 
anna. — Enn er ógetið einnar merkisbókar frá hendi Guð- 
brands biskups, en það er Grallarinn, sem kom 1594. Var hann 
sniðinn eftir dönskum fyrirmyndum, og eftir honum fór allur 
messu og sálmasöngur hér á landi til 1801. 

Hér hefir nú verið rætt um þær bókmentir, ssm óhjá- 
kvæmilega leiddi af siðskiftunum. Koma þær í stað helgisagna 
og helgikvæða hins kaþólska siðar, sem nú hverfa úr sögunni. 
Til þess að forðast öll áhrif frá þeim, höfðu siðskiftamennirnir, 
einkum í öndverðu, eingöngu þýtt prédikanir, sálma og kvæði. 
— Með tímanum óx umburðarlyndi og jafnvel virðing fyrir 
hinum forna sið: Guðbrandur tekur “Lilju” í Vísnabókina, að 
vísu með “lagfæringum Arngríms lærða”. Og sr. Einar yrkir 
jafnvel Maríuvísur, þar sem hann segir meðal annars: 

Fornu skáldin fróm og ment 

í fögru versa smíði 

hafa svo dýra diktan kent, 

því drottins mær 

var þeim kær, 

en nú valla einn þann fær, 

sem á þær vísur hlýði. 

Þannig nær hinn forni og þjóðlegi skáldskapur föstum tökum á 
mönnum hins nýja tíma og samhenginu er borgið, þrátt fyrir 
byltinguna. 

Þá er að skygnast eftir afleiðingum siðskiftanna í verald- 
Jegum bókmentum. Þess var getið í upphafi, að siðskiftin væri 


90 



ávöxtur fornmentastefnunnar. Einhver frægasti og greini- 
legasti fulltrúi þessarar stefnu í íslenzkum bókmentum er 
Arngrímur lærði, en auk þess má nefna menn eins og Odd 
biskup, Brynjúlf biskup o. fl. Telja sumir að Gissur biskup sé 
fyrsti fornmentamaðurinn og að vísu birtist sú stefna í öllu 
starfi hans í þágu skóla og m'sntunar hér á landi, svo sem áður 
er sagt. En þótt siðskiftin hefði eigi orðið, er vísast, að forn 
mentastefnan hefði borist hingað og haft sín áhrif. Það er jafn- 
vel eigi ósennilegt, að hún hafi þegar verið komin hingað til 
lands fyrir siðskifti. Var Stefán biskup Jónsson hinn mesti 
áhugamaður um skóla og fræðslu á sínum dögum. Og rétt fyrir 
siðskiftin bregður svo við, að nýtt líf færist í kvæðagerðina. 
Það >er því meira en vafasamt, hvort hægt sé að telja endur- 
lífgun bókmentanna eftir siðskiftin beina afleiðing þeirra. Hinu 
skal síst neitað, að þau hafa gefið fornmentastefnunni byr 
undir báða vængi, og sjálf voru þau svo mikið og gott söguefni, 
að þau hlutu að draga menn til að rita sögu sína, enda eru 
fyrstu frumsömdu sagnaritin, sem til verða eftir siðskiftin, ein- 
mitt um þau, rituð undir handarjaðri Odds biskups. Eru það 
Biskupaannálar sr. Jóns Egilssonar og Ritgerð um siðskifta- 
tímana, sem jafnvel hefir verið eignuð Oddi sjálfum. Enginn 
kostur er hér að lýsa þessum bókmentum nánar. 

f veraldlegum kveðskap kennir lítt áhrifa siðskiftanna, að 
öðru leyti en því, að hann glæðist eins og sagnaritunin, og það 
af sömu orsökum. Rímurnar lifa lífi sínu eins og áður, þrátt 
fyrir árásir Guðbrands biskups, og það þótt hann vegi að þeim 
með þeirra eigin vopnum, eins og áður er sagt. Eigi er heldur 
sýnilegt, að svo stöddu, að siðskiftin hafi haft nokkur veruleg 
áhrif á vikivakana, sem kunna að vera runnir af fornkvæðun- 
um svo nefndu og rímunum, og lifðu fyrir víst fram á 18. öld. 
— Þess skal að lyktum getið, að hinn veraldlegi kveðskapur 
kemst hæst í kvæðum þeirra Stefáns Ólafssonar og einkum 
Hallgríms Péturssonar á þessu tímabili. 

Loks er þá að líta á afleiðingar siðskiftanna í menningu 
þjóðarinnar yfirleitt, að svo miklu leyti sem þess hefir eigi 
verið getið hér aö framan. Mjenning kaþólsku kirkjunnar var 
að mörgu leyti glæsileg, hið ytra að minsta kosti. Kirkjurnar 
eiga búnað góðan í dýrum gripum, þær eru skreyttar myndum 
helgra manna, messan er viðhafnarmikil, latínusöngurinn, 
ljóskveikingarnar og reykelsisilrqurinn varpa einhverjum 
helgi- og töfrablæ á alla athöfnina og beina hug og tilfinning- 


91 



um manna til hinnar himnesku Jerúsalem. Og hversdagslega 
eru helgir menn og dýrlingar tiltækir hverjum manni, hvað 
sem að höndum ber, reiðubúnir til að hjálpa svo að segja fyrir 
hálft orð. Verði manni á að brasa, þá er venjulega hægt að 
kaupa sig í frið við kirkjuna. Og hinu megin er hægt að þreyja 
Þorrann og góuna í hreinsunareldinum, einkum þeim, sem 
orðið befir kynsæll hérna megin og niðjar hans láta lesa sálu- 
messur fyrir honum. Fjandinn verður ekki feitur af fól'ki á 
þessum tímum. Naumast getur komið til mála, að hann fái 
aðra, en allra þverbrotnustu mótgangsmenn heilagrar kirkju. 

Eftir siðskiftin kveður við annan tón: Kirkjum fækkar, 
hátíðum og helgum fækkar. Konungsmenn rýja kirkjurnar að 
öllum verðmætum gripum og spilla helgum dómum; myndir 
heilagra manna eru ofan teknar; söfnuðurinn syngur sálma á 
brákuðu máli, presturinn — ef til vill einhver unglingur eða 
þá gamall bóndi— stígur í stólinn og stafar sig fram úr prédik- 
un í Corvinspostillu. Þar er mönnum harðbannað að flýja á 
náðir góðvina sinna, Maríu meyjar og helgra manna, þeim er 
vísað beint til Guðs, sem er álíka hátt yfir þá hafinn og biskup- 
inn eða kóngurinn. Verði manni nú eitthvað á, þá gilda ekki 
lengur góðverkin, og er ekki í annað hús að venda hinumegin en 
helvíti, ef ekki fæst fyrirgefning fyrir náð guðs, því nú kaupir 
sig enginn frí eins og í gamla daga. Og guð er fyrst og fremst 
réttlátur og strangur guð, sem auðvelt er að styggja, en ©rfitt 
að blíðka. Djöfullinn og árar hans fá nú öllu meira að gera en 
áður bæði heimafyrir og hér á jörðu, enda færast þeir nú að 
marki í aukana. Það er eigi að undra, þótt tvær grímur fari að 
renna á menn um það, að reyna að komast að samningum við 
Kölska, svo að þair gerðu ekki hvorttveggja í senn: að róa leið- 
angurinn og gjalda leið-vítið. — Afleiðingarnar af þessu á- 
standi rétt eftir siðskiftin koma ljóslega fram í trú eða hjátrú 
manna á 17. öld, galdraöldinni, þegar menn voru brendir fyrir 
galdra. Það er erfitt að segja hvort undrun eða hrylling verður 
ríkari í huga manns við að lesa annað eins rit og Píslarsögu 
séra Jóns þumlungs á Eyri við Skutulsfjörð, þar sem hann lýsir 
nákvæmlega ógnum þeim og skelfingum, er hann þóttist verða 
fyrir af göldrum og gjörningum tveggja sveitunga sinna, sem 
báðir urðu að láta lífið fyrir glæp(?) sinn. Prestarnir þruma 
gegn galdrafarganinu af stólnum, en alt kemur fyrir ekki, jafn- 
vel lærðustu og mætustu menn, eins og sr. Páll í Selárdal verða 
hvað verst úti, og stoðar ekki, þótt sökudólgarnir — með réttu 


92 


eða röngu — sé leiddir á bálið. — Þessum veslings mönnum 
hefir löngum verið borið það á brýn, að þeir hafi eigi verið með 
fullu viti, ofstækið og lærdómurinn hafi ært þá. Sjálfsagt er 
mikið hæft í þeim dómi. Ef til vill gæti þó reynsla andatrúar- 
manna nútímans bent til annars skilnings. 

En hjátrúna á 17. öld má eigi eingöngu skrifa á reikning 
siðskiftanna, heldur mun hún eiga sér aðrar orsakir með. Ein 
höfuðorsökin mun vera hin geysimikla flóðalda nýrrar þekk- 
ingar á öllum sviðum, sem prentlistin veitir yfir hugi manna. 
í þeim staðreynda-straumi druknar sú litla dómgreind, er 
menn gátu haft, heimskir og heimaaldir við þröngsýni og fá- 
fræði miðaldanna. Um áhrif siðskiftanna á mentun hefir verið 
rætt áður. Þess skal hér getið, að eftir að einokunin kemst á, 
leggjast mjög niður ferðir manna til Þýzkalands og annara 
landa en Danmerkur. Þrengist að sjálfsögðu við það andlegur 
sjóndeildarhringur manna. — Eins og von er til, sjást miklar 
menjar hinna erlendu áhrifa í niálinu. Gætir þeirra í ritmáli, 
sérstaklega í þýðingum og svo að líkindum í tali lærðra manna 
og þeirra, er bjuggu í námunda við kaupstaðina og aðrar stöðv- 
ar danska valdsins hér á landi. En í sveitunum geymist hreint 
mál, verndað af sögum og rímum. 

Kúgun andleg og líkamleg hefir ætíð siðspilling í för með 
sér. Einokunar verzlunin blæs að kolunum með því að flytja 
gnótt brennivíns og tóbaks inn í landið og skamta mönnum 
skemdan mat úr hnefa. Siðferðið batnar því lítt, þrátt fyrir 
þunga refsidóma og strangar fororðningar. 

Hér hefir þá verið reynt að rekja afleiðingar siðskiftanna, 
og er nú mál, að komast að niðurstöðu, svo óglæsileg sem hún 
hlýtur að verða. Blasir við sjálfstæðismissir í efnalegu og 
stjórnarfarslegu tilliti í hendur erlends kúgunarvalds. 1 bók- 
mentum aftur á móti er framsókn, þótt afurkippur komi fyrst 
í stað; Passíusálmunum verður ávalt skipað á bekk með því 
bezta í íslenzkum bókmentum. Annars er menningarástandið 
meingallað: trúarofstæki, ofurlærdómur og fávizka í einu ein- 
kenna galdra-öldina. Þaðan liggur aðeins ein ieið til lífsins, 
sem heitir aukin sönn þekking. Til allrar hamingju höfðu sið- 
skiftamennirnir einnig markað þau einkunnarorð á skjöld sinn. 

Voru siðskiftin hagur fyrir íslenzku þjóðina eða voru þau 
óbætanlegt tjón? — hver veit. — En þau voru reynsla í lífi 
þjóðarinnar og þjóðernið stóðst þá eldraun. Síðasta afleiðing 
siðskiftanna er baráttan, sem þjóðin háði til þess að rétta við. 


93 


Baráttunni er lokið. — Þjóðin er orðin stór, sterk og frjáls. — 
Vér, sem nú lifum höfum ekki þurft að kvarta. En mundum 
vér eigi hafa gott af að hugfesta oss gamla spakmælið: 

Það þarf sterk bein til að þola góða daga. 


Hriogtsrinsi 


Hringurinn — hann er ei falur. 

Eg heillandi tilboðum synja. 

Með farmanni kærum hann fluttist um sæ. 

— Var fundinn á götu í kínverskum bæ. 

Og mér var hann gefinn til minja. 

Svo er hljóðlát kínversk kona, 
sem kemur oft til mín í svefni. 

Hún bendir á hringinn á hendi mér, 
horfir með söknuði á fingur sér. 

— Eg skil hennar áhyggju efni. 

Hún vill fingurgullið mitt góða, 
með græna steininum fína. 

Eg dreg það með hægð af hendi mér. 

Hún ber það óðar á fingur sér, 
og augun af ánægju skína. 

Hún talar — um hringinn sinn týnda: 

“Eg trega — og leita — og sakna. 

En þráin mér leiðbeindi þegar eg svaf! 

Það er oft greiðsiglt um draumljómað haf 

— og vonbrigðin stærstu að vakna.” 

Það er hljóðlát kínversk kona, 
sem kemur oft til mín í svefni. 

Hún biður um hringinn — og ber hann um stund. 

— Blítt er af samúð um draumalands fund. 

— Og minningin unaðarefni. 

Jakobina Johnson 


—Seattle, Wash. 


94 


Ábyrgöarhluti vor á sviðum fræðslu 
fullorðinna 

Eftir STEFANÍU SIGURÐSSON 

Erindi flutt í Winnipeg i júní 1944, á þingi 
Sambands kvenfélaganna. 

Þiígar forsetinn yðar bað mig að tala á ársþingi yðar þetta 
ár, var hún svo væn að leyfa mér að ákveða, hvaða efni eg 
skyldi velja til að ræða um. Eg hefi ákveðið að tala um þýðingu 
fræðslu fullorðins fólks. Fyrir því eru tvær ástæður. Hin fyrri 
er sú, að eg hefi sjálf áhuga fyrir þessu efni, og hefi kynt mér 
það árum saman, og er mér þessvegna ljúft að minnast hér á 
aðferðir þær, sem notaðar eru við þessa fræðslu, og þann vanda, 
sem þessari kenslu fylgir. Hin ástæðan er sú að þér, áheyr- 
endur mínir, eruð vegna trúarskoðana yðar og stefnu kirkju- 
deildar þeirrar er þér fylgið, auk grundvallarlaga félagsskapar 
yðar, og þeirrar lærdómshneigðar, sem hefir einbent forfeður 
yðar öldum saman, ætíð að starfa í þessa átt. Þessvegna er ekki 
þörf á því, að verja löngum tíma til að útskýra fyrir yður, nauð- 
syn þessarar fræðslu, á hvaða sviði, sem hún er iðkuð, né brýna 
fyrir yður þær skyldur, sem hvila á hverjum manni að ala upp 
með sér persónulega ábyrgðartilfinningu. 

Væri þetta ekki svo, mundi eg ekki reyna á jafn stuttri 
stund, að ræða í svona fáum orðum, eins viðfangsmikið mál. 

Þegar rætt er um fræðslu fullorðins fólks er gott að íhuga 
hvað í iþví felst. Fræðsla fyrir fullorðna bendir til með nafn- 
inu, að hún sé ætluð fullorðnu fólki, til að greina hana frá 
fræðslu barna og unglinga. Eg vil skifta þessu í tvö svið: 
Skipulagða uppfræðslu, sem tekur yfir barnaskóla, miðskóla 
og háskóla. Skipulögð uppfiræðsla krefst þess að nemandinn 
svari vissum kvöðum frá fyrsta bekk upp í hina hærri skóla. 
Einnig er meðal allra skóla í öllum löndum samkomulag um 
lærdómsstig nemandans og bekk. Við hvert stig í kerfi þessu 
fær nemandinn skírteini, sem sýnir hvað hann er kominn langt. 
Nemandinn getur flutt bæja á milli, fylkja og jafnvel til ann- 
ara landa og haldið námi sínu áfram, án þess að breyta neinu, 
nema að litlum mun. 


95 


Þetta er hinn skipulagði lærdómur og með honum von- 
umst við til að geta gefið hverri kynslóðinni af annari arf 
þekkingarinnar, og ’hjálpað þannig einstaklingnum að um- 
skapa samfélag það, sem hann býr í. 

Fræðsla fyrir fullorðið fólk er aftuir á móti miklu síður 
skipulögð. Þar lýkur nemandinn engu prófi að afloknu námi, 
er veiti honum rétt til stöðu eða iðngreinar. Nemandinn velur 
námið sjálfviljugur, en takmark hans með því, sprettur af löng- 
un hans til að þroska sjálfan sig. 

Fræðsla fullorðinna takmarkast ekki við aldur manna. 
Þrítugur maður ákveður kanske að læra eitthvað sérstakt, til 
að gera sig hæfan til að fá einhverja stöðu, og gengur í þeim 
tilgangi á skóla, tekur þar burtfararpróf og fær vottorð um 
það. Það er ekki fræðsla fyrir fullorðið fólk. En sextán ára 
unglingur, útskrifaður úr unglinga skóla, langar til að fræðast 
meira um eitthvert efni, eða um það starf, sem hann hefir valið 
sér, og leitar sér íþessarar fræðslu, er greinilega að læra á því 
sviði sem fræðsla fyrir fullorðið fólk gerst á. I stuttu máli, 
fræðsla fyrir fullorðið fólk hefir þennan eina tilgang, að veita 
einstaklingnum tækifæri til að fullkomna sjálfan sig, ef hann 
vill það sjálfur og eins og hann vill sjálfur. 

Mörg ár eru nú liðin síðan baráttunni fyrir ókeypis upp- 
fræðslu allra var lokið með sigri. í öndverðu var það takmark 
þeirra, sem fyrir henni börðust, að hverjum einstakling þjóð- 
félagsins 'væri trygt eitthvert lágmark uppfræðslu. Þess vegna 
voru gerð lög um skólaskyldu. Brátt kom í ljós þörfin fyrir 
meiri fræðslu. Drengur getur ekki fram að sextán ára aldri, 
numið nóg til að ráða fram úr þeim vandamálum, sem honum 
kunna að mæta á fimtugs aldri. Á þessum breytingarinnar 
tímum, geta mjög fáir unnið fyrir sér með, eða látið sér nægja 
þá þekkingu, sem þeir fengu í barnaskólanum. 

Það er sagt að þekkingin sé höfuðstóll, en lærdómurinn 
tekjur. Flestir verða að halda áfram að læra eins lengi og þeir 
lifa. Vandinn við fræðslumálið er þessi: hvernig alþýða manna 
geti haldið náminu áfram meðan æfin endist. 

Hina síðast liðnu öld hefir fræðsla fullorðins fólks aukist 
smátt og smátt, hvað skilning manna á henni og aðferðir snert- 
ir. Brautryðjandinn á þessum sviðum var danski biskupinn, 
N. F. S. Gruntvig. Hann hugðist að stofna háskóla, sem veitti 
nemendunum ekkert sérstakt mentastig. Þar átti að kenna 
ungu fólki að verða góðir borgarar. Þetta fórst fyrir en úr 


96 



þessari tilraun hans spruttu hinir dönsku lýðháskólar. Hann 
hóf starf sitt 1844 og það bar þann ávöxt, að Danmörk, sem um 
þetta leiti var fátækt land, varð vegna þeirra áhrifa, sem þessi 
fræðsla veitti, fræg fyrir landbúnaðar afurðir sínar. Norður- 
lönd voru um langa hríð leiðtogar lýðfræðslunnar á öllum 
sviðum hennar. Mentaþroski þessara þjóða bar sjálfum sér 
vitni með hinum viturlegu framsæknu lögum er þær settu. 
Alþýðu fræðsla þessara landa fór fram í lýðháskólunum, kvöld- 
skólum, með fræðandi fyrirlestrum, og félögum, sem voru 
stofnuð til að menn fræddust sameiginlega. Þessi viðleitni var 
styrkt af stjórnunum, verkamannasamtökum, háskólunum og 
sjálfboðum. Þegar Olson, háskólabennari var í Winnipeg, 
stuttu eftir 1930, sagði hann, að innan I.O.G.T. félagsins væru 
þrjú þúsund námsdeildir. En íræðsla fullorðins fólks á Norð- 
urlöndum lýsir sér bezt í lýðháskólunum. Við könnumst allir 
við þá. Sýnishorn þeirra birtist á fslandi í hússtjórnarskólan- 
um. Er vér berum þennan skóla saman við heimilishagfræði 
þá, sem Manitoba háskólinn kennir, sjáum vér muninn á skipu- 
lögðu námi og fræðslu lýðskólanna. 

Ef vér tökum hússtjórnairskólann á íslandi, sem dæmi um 
lýðháskóla, sjáum vér greinilega hvernig þannig löguð upp- 
fræðslu aðferð starfar. Stúlka innritast í skólann og lærir þar 
atriði, sem lúta að heimiiisstörfum, að loknum tíma á skólanum 
fer hún heim, og notar þekkinguna, sem hún öðlaðist við heim- 
ilisstörfin. Sem einstaklingur aflaði hún sér þekkingar og gerði 
með þakkingunni heimili sitt fullkomnara, og sveitafélag sitt 
líka er hún varð sjálf fullkomnari. Vér höfum haft þá ánægju 
að fá heimsókn leiðandi konu frá íslandi í þessum efnum, 
fröken Halldóru Bjarnadóttir, og heyirt hana segja frá hvernig 
hrayfing þessi breiddist út. 

Alþýðufræðsla á Englandi dafnaði fyrir alþýðufræðslu há- 
skólanna og fræðslustarfsemi verkamanna félaganna. Albert 
Mans'bridge vann að sameiningu hinna tveggja fræðslukerfa, 
en úr þessu varð nýr skóli, “University Tutorial Class”. Nem- 
endur þessa skóla urðu að lofast til að stunda þar nám í þrjú 
ár. Hefir skólinn vaxið mjög. 1908 höfðu tveir bekkir hans 
38 og 40 nemisndur hvo<r um sig, 20 árum síðar voru þar 9,999 
nemendur. 1924 gerði kenslumálaráðuneytið á Englandi 
reglugerð um fræðslu fullorðinna ,og eftir því sem fjárframlög 
og leiðbeiningar stjórnarinnar jukust, hefir starfsemin aukist. 

1 Bandaríkjunum hefir fræðsla fullorðinna risið upp úr 


97 



sumarskólum og námsskeiðum, skriflegri kenslu og fyrir starfs- 
semi kvenfélaga. Sumarnámskeiðin hófust fyrir meira en öld 
síðan og kenslan fólst að mestu leyti í fyrirlestrum. Alþýðu- 
fræðsla þess lands hefir að mestu bygst á frjálsum fjárfram- 
lögum og er nú styrkt af miljóna sjóðum eins og Pratts-stofn- 
uninni, Carengie-félaginu, Cooper-sambandinu og Peabody og 
Slatar sjóðunum. 

f Canada getum vér sýnt ágætan árangur á þessum sviðum 
Hreyfingin hófst með starfi séra Tomkins, prests í Reserve 
Mines, sem er smáþorp í Nova Scotia. Fólkið þarna var fátækt 
og þjakað í fylstu merkingu þess orðs. Séra Tomkins stofnaði, 
með aðstoð Dr. H. M. Coady, yfrimanns deildar þeirrar við St. 
Francis Xavier háskólann, sem sér um alþýðu fræðslu, náms- 
deildir til að rannsaka og finna ráð við vandræðum þessa fólks. 
Ekki þurfti að leita lengi að því, að helztu vandræðin stöfuðu 
af fátækt þess. Margir voru á sveitinni. Dr. Coady sagði við 
þá: “Til þess að bæta kjör ykkar, verðið þið að læra hvernig 
þið eigið að fara að því. Þið verðið að læra þetta með því, að 
ganga í námsdeildirnar, og háskólinn mun hjálpa ykkur alt, 
sem hægt er.” Þessir menn lærðu, rannsökuðu og hófust síðan 
handa. Þeir vörðu tveimur árum til að læra áður en fyrsta 
fyrirtæki Iþeirra fór af stokkunum. Það var bteri húsakynni 
fyrir sjálfa þá. Þeir lærðu aðferðir til að gera betri markaðs- 
vöru úr fiskinum sínum, og að sjóða hann niður og að selja 
hann. Þessir menn á Cape Breton sýndu, að með skynsamlegri 
leðisögn, geta menn, séu þeir fúsir að læra og starfa saman, 
leyst úr öllum sínum vandamálum og viðfangsmálum sjálfir. 
Eftirtektaverðasta atriðið þarna var tímasparnaðurinn. Stór- 
brotnar framfarir, sem þurftu mannsaldur í Danmörku, báru 
þarna ávexti eftir tíu ár. 

Ráðin sem höfð eru við fræðslu fullorðinna eru: Lýðhá- 
skólar, fyrirlestrar, framsögn, sem áheyrendurnir ræða á eftir, 
námsdeildir, málfundafélög, leikfélög, deildir siem kynna sér 
bókmentir, söng og handiðnir. Aðferðirnar sem notaðar eru 
við fræðsluna eru helzt þessar: Lýðháskólarnir nota skóla- 
stofu, fyrirlestrar og bækur eru notaðar í námsdeildum, sama 
aðferðin er # notuð í málfundafélögum. Samvinna verður að 
vera í ieikfélögum, söngfélögum og þegar menn nema hand- 
iðnir. 

Margskonar hjálpargögn koma að góðu haldi við fræðsl- 
una. Lestur ritgerða í tímaritum, bækur og blöð, hlusta á ræð- 


9S 


ur í útvarpinu og fyrirlestra, og með því að horfa á kvikmynd- 
ir og sýningar. 

Þeir sem starfa að alþýðufræðslu reisa hæðstu vonir sínar 
á námsdeildunum, vegna þess, að sú aðferð veitir eigi aðeins 
einstaklingnum fræðslu, heldur kennir honum samvinnu og 
þekkingu á vandamálum annara. Þar er hver aðili þiggjandi 
og veitandi, og með þessari aðferð eru oft leyndir leiðtogahæfi- 
leikar vaktir, svo að úr þessum deildum koma oft leiðandi 
menn, sveita og bæjarfélaganna. Þýðingarmesta atriðið fyrir 
slíkar námsdeildir er góð leiðsögn, án hennar hangir deildin 
um stund og deyr svo út af, og sagt verður að félagsfólkið hafi 
einhvernveginn mist áhugann. 

Hjálparmeðul þau, sem notuð eru við fræðslu fullorðinna 
eru fyrst og fremst bækur. Séra Tomkins sagði: Ef yður lang- 
ar til að breyta ástandinu, verðið þér að nota hugann, þér verðið 
að hafa bækur, því að þær eru háskóli almenningsins. Vegna 
bókanna geta mestu leiðtogar og kennarar mannkynsins, heim- 
sótt smáflokka í afskektum þorpum. Útvarpið hefir einnig 
möguleika til leiðsagnar, og nú eru gerðar kvikmyndir í þeim 
sérstaka tilgangi að vekja umhugsun, “Think film”. 

Margir, sem hafa sterkan áhuga fyrir alþýðu fræðslu líta a 
hana sem ráð til að breyta aldar andanum. Ekkert mannfélag 
er svo fullkomið að það þurfi ekki á lýðfræðslu að halda. Þeim 
mun fróðara sem það verður þess rneira tækifæri býður það 
einstaklingum sínum til að fullkomna sjálfa sig, og þeim mun 
meiri þörf er á alþýðu fræðslu. 

Þessvegna getum við skoðað hana sem ráð til að mentur. 
almennings geti stöðugt haldið áfram. Hún er áhald, sem gerir 
mönnum það auðið að ná tökum á vandamálum sínum og skilja 
rökin, sem aðiþeim liggja. Takmark hennar er að gefa hverj- 
um manni tækifæri til að öðlast þroska, fylla þarfirnar í mann- 
félagi sínu á sviðum vitsmuna og menningar. Hún nær yfir 
það svið, sem maðurinn lifir lífi sínu á, og þar sem áhugamá! 
hans eru. Hún getur birst sem leiðbeining í því, hvernig hús- 
freyjan eigi að sjóða niður matvæli, eða sem betri aðferð að ala 
upp kjúklinga, eða sem tilsögn í bókfærslu á heimilinu. 

Alþýðu fræðslan getur kent með því, að sjónlei'kur er 
æfður, eða með fyrirlestrum, eða sem kvikmyndafélag, 
lestrar- eða málfunda-félag. Hún getur starfað sem náms- 
deild, er rannsakar málefni sveitarfélagsins eða þjóðfélagsins, 
en hún er ætíð hlutkend, sniertir mann og hefir ákveðið mark- 


99 


mið og umfram alt er mentunar samtök fólks, með svipuðu 
sjónarmiði yfir sinn eigin hteim. 

Konurnar hafa helzt lagt stund á þá grein alþýðufræðsl- 
unnar, sem beinist að umlbótum heimilanna. Þýðing stöðugrar 
fræðslu á þessum sviðum verður aldriei nógsamlega brýnd 
fyrir fólki. Á þessum styrjaldartíma höfum vér séð risaraxnar 
tilraunir gerðar til að fræða almenninginn um fæðuna, hversu 
heilsan sé nauðsynleg, og að hún byggist á réttri fæðu. Þetta 
verður ætíð skýrar fyrir mönnum á ófriðartímum, og stjórnir 
landanna fræða þá stöðugt húsmæðurnar um, hvernig þær eigi 
að velja fæðuna og matbúa hana, svo að fjölskyldur þeirra 
verið heiisuhraustar. Þegar vér sjáum allar bækurnar, ritgerð- 
irnar í tímaritunum, útvarpstímana, kvikmyndirnar, fyrir- 
lestrana og námsskeiðin, sem árum saman hafa verið helguð 
til að fræða almenning um matrieiðslu, og hvaða mat eigi að 
éta, og hugsum svo um öll hin atriðin, sem snerta heimilis- 
haldið, þá sjáum vér hver'su afskaplegt verkefni það er ef vér 
eigum að kynna oss það alt til hlýtar. 

Gerið yður grein fyrir hversu mikið þarf að starfa á þessu 
sviði og svo skulum vér spyrja oss sjálfar: “Verður ekki verk- 
efnið mælikvarði á vanlþekkingunni, og verður ekki ábyrgðar- 
hluti vor að mælast við þörfina?” 

1 tilliti til alþýðu fræðslu er fyrsta skylda vor gagnvart 
sjálfum oss að vera fróðir einstaklingar. Með þessu á eg ekki 
við að menn eigi að leitast við að vita um alla hluti, eins og t. d. 
alfræðis orðabók, heldur að leitast við að kynnast ástandinu 
eftir því sem Iheimur vor breytist. 

Það er auðvelt að hætta að læra og láta reka á reiðanum, og 
vera ánægður með þær hugmyndir, sem giltu fyrir 10, 12 eða 
20 árum síðan. Þær gátu verið góðar Iþá, en þær eru mjög sljó 
vopn, eigi að berjast með þeim á dag. 

Hin fræga blaðakona, Dorothy Thomson, segir í einni 
sinni ágætu blaðagrein, að vér stöndum á takmörkum hins 
mesta hjátrúartímabils, sem sögur fara af. Hún byggir 
þessa staðhæfingu á því, að vísindum og tækni hafi fl'eygt svo 
fram, að það yfirgangi gersamlega skilning almennings, og 
verði menn því auðveldlega trúaðir á kraftaverk. Þegar 
radíóið kom fyrst til sögunnar, fanst mörgum það vera krafta- 
verk. Þeir sneru hnapp og heyrðu raddir úr lausu lofti. Þar 
sem til eru svo mörg atriði, ný og óþekt almenningi, eins og 
radíó, flugvélar, kraftalyf, svo sem Sulpha-lyf og penicillin. 


100 


er starfa fyrir augum manna, þá er stutt spor að þsirri trú, að 
alt sé mögulegt, þótt sá sem trúir því, hafi ekki minstu þekk- 
ingu á því hvernig það gerist. 

Við munum allar eftir fyrstu Social Credit kosningunni i 
Alberta, þegar fólki var sagt, að eins og það gæti snúið hnapp 
og fengið rafljós án þess að skilja hvað rafljós væri, svo gæti 
það komist af án þekkingar á hagfræði, en samt haft velmegun, 
ef það greiddi Social Credit atkvæði sitt, sem mieð hjálp æfðra 
sérfræðinga, mundu láta auðlindir landsins færa hverjum ein- 
staklingi þess velmegun og persónulegar tekjur. Hvort kenn- 
ingar Social Credit stefnunnar eru réttar eða rangar, kemur 
þessu máli ekki við, eg tek þetta aðeins sem handhægt og ljósc 
dæmi um það, hvernig nota má skilningsleysið. 

Hverjum einasta manni er nauðsynlegt að vita vissar stað- 
reyndir. Oss er kent “að þekkja sannleikann, og sannleikurinn 
mun gera yður frjálsa”. Hver dagurinn sannfærir oss um 
nauðsyn þess að vita. Vér verðum jöfnum höndum að forðast 
trúgirnina og hinn lokaða huga. Fyrir fáum vikum síðan, 
heyrði 2 g konu segja: “Hversvegna hefir enginn sagt okkur 
þetta?” Þetta er bæði barnaleg og fákænskuleg spurning, að 
einhver eigi að sega oss hlutina. Það er vor eigin skylda að 
finna fyrir oss sjálf, og eins hvernig vér eigum að þekkja sann- 
leikann, að þekkja rödd þess er flytur þekkinguna, frá rödd 
trúðursins. 

Þetta er það, sem eg á við með því að hafa skýra meðvit- 
und um grundvallar sannindi. Höfum vér ekki þá meðvitund, 
þá verðum vér áttavilt, eða það sem verra er flækjumst í neti 
einhverrar áróðrarstefnunnar. 

Það er sagt að þegar karlmaður sé mentaður, sé einstaki- 
ingur mentaður, en þegar kona sé mentuð, þá sé fjölskylda 
mentuð. Konan sem skapar með aðstöðu sinni aðstöðu heim- 
ilisins hefir mikinn á'byrgðarhluta, þann að gleyma ekki að 
auka ætíð þekking sína á hvern þann hátt, sem henni er auðið. 
Síðast liðinn vetur flutti útvarpið ræðuflokk. Kona frá Mont- 
rea] flutti ræðurnar, sem nefndust “Konan og friðurinn”. 

I einni ræðunni mælti hún þessi eftirtektaverðu orð, að 
hendin, sem ruggaði vöggunni hefði sjaidan áhrif í heiminum, 
ef hugurinn á bak við hendina hefði aldrei haft annað við- 
fangsiefni en að rugga vöggunni. 

Ein aðalskylda vor, sem þegnar í þjóðfélaginu er áhugi 
fyrir almennings heill. Vér heyrum mikið talað um félags- 


101 


lyndi og leiðsögn á því sviði. Þetta er margþætt atriði, en eg 
takmarka þessa umræðu við ábyrgð vora á einu sviði, það er 
fræðsla fullorðinna. Vér sem konur í Unitara kirkjunni, sem 
hrósum oss af að hlýta vitsmunalegri lsiðsögn, höfum sérstaka 
ábyrgð gagnvart umhverfi voru. 

Þú segir ef til vill: Hvað get eg gert sem einstaklingur? Eg 
á heima í mannfélagi, sem er langt á eftir tímanum, og hefi 
engin áhöld til að vinna með. Ef eg r-eyndi að stinga upp á ein- 
hverjum nýungum, yrði eg aðeins rödd hrópandans í eyði- 
mörkinni. Þetta getur verið rétt, en sannleikurinn verður 
samt þessi, að flestar sigursælar hreyfingar, eiga rætur sínar að 
rekja til eins manns. Þetta er aldrei hægðarleikur og ætíð 
nægir steinar í götunni. 

Við og við sjáum vér í fámennum Iþorpum dásamlegar 
framkvæmdir, gerðar af íbúunum sjálfum. Frægast slíkra 
fyrirtækja eru leiksýningarnar af píslarsögunni, sem sýndar 
eru tíunda hvert ár í Oberammergau, og eru heimsfrægar, en 
allir þátttakendur eru fólk úr 'bygðinni. Á þessu meginlandi 
mætti nefna söngflokkinn í Lindsborg, sem álitinn er af fær- 
um dómurum, beztur sinnar tegundar í heimi. Stofnaður 1887 
og 500 manns, sem að honum standa, eru allir úr bygðinni. 
Allir geta ekki sýnt þessi þrekvirki samtakanna. En einhver- 
staðar á leiðinni þar sem lýðháskólarnir í Danmörku, Cape 
Breton, Oberammergau og Lindsiborg eru, gætum við kornist 
að með samtök í þessum efnum. Einn háværasti stjórnmála- 
flokkur vor, heldur því fram að einn maður hafi áhrif á hverja 
24. Hvað marga þarft þú til að vekja áhuga í bygðinni þinni? 

Þagar þér hugsið um bygðina yðar í þessum efnum, er 
fyrsta sporið að komast að, hvaða tilraunir eru gerðar þar til 
lýðfræðslu. Er bókasafn þar? Ef þér búið í Manitoba verður 
svarið neitandi. Til eru lestrarfélög, eins og íslenzku lestrar- 
félögin okkar, helguð sérstökum tilgangi. Ef bygðin hefði 
bókasafn, þótt ekki væri nema lítið, mætti nota það sem vísir 
að bókaskiftingu við önnuir slík söfn. Mig langar í þessu sam- 
bandi til að minnast á sunnudagaskóla bókasöfn, þann þátt, 
sem þau geta átt í að afstýra afbrotum unglinga. Notar sveitin 
yðar sér farkenslu stjórnarinnar? Notið þér kvikmyndirnar, 
sem stjórnin lánar? Þetta eru alt uppfræðslumeðöl til að fræða 
almrnning, og vekja hjá honum hæfileika og áhuga til menn- 
ingar. Það er skylda vor að sjá til þess, að þau gögn, sem 


102 



Mlanitoba hefir til lýðfræðslu, séu notuð og starfi í umhverfi 
voru. 

Eitt atriði er enn, sem vér skulum íhuga og það er ábyrgð- 
arhluti einstaklingsins gagnvart sínum eigin félagsskap. Hanr 
á að vita, ihvaða tilgang félagið hans hefir, og sjá til þess, að 
það víki ekki frá þeim tilgangi, og dreifi þannig kröftunum í 
aðrar áttir. Oft kemur það fyrir að menn ganga í félag, sem 
gera það að markmiði sínu að víkja stefnu félagsins smám 
saman frá upprunalegu marki þess, og beina henni í aðrar 
•• áttir. Þetta megið þér ekki láta koma fyrir. Ef kvenfélögin 
innan Sambandsins hefðu námsdeildir undir leiðsögn hæfilegs 
leiðtoga, og hver deild tæki eitt af aðalmálum þess til íhugun- 
ar og lærdóms mundi það koma bráðlega í ljós, að félagskonur 
vorar yrðu brautryðjendur á þessu sviði í umhverfi sínu. 

Vér erum að leggja út í víðtæka starfsemi á sviði heil- 
brigðismálanna. Sjúkraábyrgð mun brátt ganga í gildi. Það 
er allmerkilegt að kynna sér þetta atriði, og ætti hver borgari 
að vita um það. Sem þjóðfélag stöndum vér andspænis þeim 
vanda, að fullkomna heilbrigðis eftirlitið, án þess að stofna um 
leið risavaxnar stjórnardeildir til að sjá um vátrygginguna, né 
hefta um of sjálfstæði læknastéttarinnar. í Indiana hafa 305 
læknar myndað félag með sér til að tryggja sjálfstæði stéttar 
sinnar gegn ríkinu, og til að vinna í félagsskap með fríviljug- 
legri tryggingu fólks fyrir sjúkdómskostnaði. Hvorki læknar 
né tannlæknar, eru fúsir að ganga !í þjónustu stjórnarinnar og 
er þsim það varla láandi, þegar vér sjáum kjör kennaranna, 
sem er eina lærða stéttin, sem vinnur hjá stjórninni. Mörg 
vandasöm atriði felast í þessu heilbrigðismáli, og verða þau eigi 
útkljáð með einföldum staðhæfingum, eins og að segja, að vér 
ætlum að greiða atkvæði með góðri heilsu handa öllum. Vér 
verðum að læra að skilja, og því næst að starfa kostgæfilsga að 
því marki, sem vér höfum sett oss. 

1 voru eigin umhverfi bíða vor allra þýðingarmikil verk- 
efni á sviði heilbrigðismálanna, sem þarf að skilja og ráða 
fram úr. 

Á sviði uppeldismálanna höfum við hér í Winnipeg fræð- 
slufélag foreldra, sem árum saman hefir unnið ágætt starf á 
sviði alþýðu fræðslu. Félag þetta hefir haft þá aðferð, að ræða 
málefnin, hafa fyrirlestra og námskeið. Það styrkir deildir, sem 
hafa áhuga fyrir uppfræðslu foreldra. Lýðfræðslunefnd Mani- 


103 



toba-háskólans veitir einnig slíkum deildum aðstoð og leiðbein- 
ingar. Þetta er örðugt efni, en Iþað er iþýðingarmikið, að nú á 
tímum höfum vér heilan her sérfræðinga og leikmanna, sem 
leiðtoga í þsssum efnum. f þessu landi hefir foreldra fræðsla 
færst nær lýðskóla en nokkuð annað form lýðfræðslunnar 
Sumir ætla að hinir sjálfmentuðu leiðtogar geri of mö'rg mis- 
tök, en lærðir leiðtogar fást aldrei nógu margir til að svara 
þörfinni, þeir sem halda fram leikmönnum, segja að ekki sé 
nema um tvent að ræða, þá, eða leiðsagnarlausa fáfræði. 

Lsiðtogi með nokkurri reynslu og góðri greind, getur ver- 
ið mikil hjálp til að leiðbeina í skilningi tilfinningamálum 
venjulegrar fjölskyldu. Slíka leiðtoga getum vér fundið innan 
heildar vorrar, og með vel skipulögðum námsskeiðum getum 
vér bætt mjög uppeldi barnanna í umhverfi voru. 

Þá er enn eitt mál, sem félagsskapur yðar hefir á dagskrá 
sinni. Það er friðarmálið. Það er svo víðtækt málefni, að sg 
hika við að minnast á það hér, þótt ekki sé nema lauslega. Þessi 
mikla styrjöld hefir kent oss, að frelsið getur ekki þrifist nein- 
staðar nema að það rí'ki alstaðar. Þegar sá sannleikur verður 
oss ljós, og sannfæring allra, þá mun einangrunar stefna og 
þröngsýn, eigingjörn þjóðsrnistilfinning hverfa, en menn líta 
á málefnin frá sjónarhæð alþjóðamálefna, en þegar það verður 
færist hugsjón friðarins nær. Á fundi, sem hafði til umræðu 
hvað lýðfræðsla gæti gert fyrir heiminn að ófriðnum l'oknum, 
hélt Dr. Henry J. Carman því fram, að brýn þörf væri á lýð- 
fræðslu fyrir þjóðfélagið, og mentað fullorðið fólk. Hann 
-hvatti öll sveitafélög, klúbba og verkamannafélög að stofna 
lýðfræðslu samtök og málfunda félög. 

Christian Register sem kom út í júní 1944, gaf útdrátt af 
nám-sskeiði um friðarmál, sem mundi mjög haganlegur fyrir 
þennan félagsskap. 

Þið í þessum féla-gsskap hafið mikilvæg málefni til að 
kynnast og vinna að. Og með þeirri hjálp, sem leiðsögn Uni- 
faraki'rkjunnar hefir gefið á liðinni tíð, þá munið þér vinna að 
þeim trúlega. Eg hlakka til þeirrar stundar, þegar skýrsla 
forstöðukonu fræðslumálanna verður áhrifamesta skýrslan á 
ársþinginu. 


★ 


104 




“Eg reyni að hafa svipaða aðferð við börnin í leikskólanum 
mínum eins og fuglarnir hafa við ungana sína. Eg læt þá vappa 
út úr hreiðrinu og reyna krafta sína, en cg hefi auga á þeim. Á 
þann hátt læra þau að treysta á mátt sinn og mlagin, sem er 
hverjum manni nauðsyn.” Þannig komst Mrs. Kathleen Pear- 
son Will að orði, sem er forstöðukona fyrirmyndar leikskóla í 
New York. 

Hún Ihefir 45 börn undir handleiðslu sinni á aldrinum 2—6 
ára og 5 kennara. Börnin koma 'í skólann kl. 9 á morgnana og 
eru þar til kl. 5 e. h. Leikskóli hennar er á fallegum stað í Long 
Island, Nsw York. Kringum hann eru stórir leikvellir og nóg 
viðfangsefni fyrir hraust og dugleg börn. Þau hamast þar í ról- 
um, eru önnum kafin við að 'byggja hús í sandkössum, eða 
renna sér niður bratt bretti, vega salt o. s. frv. Á vorin hjálpast 
þau við að gróðursetja blóm og tré í garðinum og fylgjast 
þannig með vexti þess dag frá degi. Þau læra söngva, ýmsa 
leiki og að klippa út allskonar myndir og lita þær. En fyrst 
og fremst læra mörg eftirlætisbörn að leika sér saman í bróð- 
erni um leið og þau þroskast og dafna á líkama og sál við leiki 
og störf í skemtilegu og rólegu umhverfi. 

Það er ákaflega gaman og fróðlegt að heyra þessa reyndu 
og gáfuðu miðaldra konu skýra frá starfi sínu. Hún segir að 
árið 1929 hafi sér fyrist dottið í hug að koma á fót smábarna 
leikskóla. Þau hjónin höfðu þá nýskeð mist aleigu sína í 
hruninu í Wall Street. Gef eg Ihenni Iþá orðið: 

“Eg ætlaði mér upprunalega að verða læknir, en varð að 
hætta vegna fjárskorts. Eg lauk þá kennaraprófi við Cornell 
háskóiann, lærði einnig hjúkrun og tók sem sérgrein matar- 
hæfi og uppeldisfræði barna. Mig langaði til að starfa utan 
heimiiis, en eg gat hvergi komið litlu dóttur minni fyrir, sem þá 
var tveggja ára gömul. Þær stofnanir sem voru álitlegastar 
voru óheyrilega dýrar, þar að auki ábótavant í mörgu. Á 
hinn bóginn hefi eg ótrú á að skilja börn eftir undir umsjón 
venjulegs þjónustufólks. Þau eiga heimtingu á að njóta vernd- 
ar hjá betur mentu fólki. Þá fékk eg þessa hugmynd að stofna 
leikskóla, því eg var viss um að þess væri þörf fyrir margar 
mæður. Eg ákvað þá að gera það að lífsstarfi mínu.” 


Hún byrjaði m'ið að hugsa um fáein börn, en nú hefir hún 
miklu fleiri umsóknir en hún getur sint. 

Mrs. Will notar sálarfræði við að leiða sína ungu nemend- 
ur. “Við flengjum börnin aldnsi. Það elur aðeins upp í þeim 
mótþróa og löngun að hefna sín. Og við forðumst að taka 
neikvæða aðstöðu þegar við siðum þau. Við segjum ekki 
‘Gerðu þetta ekki!’ Ef að barn gerir eitthvað, sam það má ekki 
gera, þá bendum við því á, hvernig það eigi að gera það og 
segjum ‘Við skulum heldur gera það svona.’ Þegar þau ó- 
hlýðnast hegnum við þeim með því að einangra þau um tíma. 
Kennararnir skrifa niður iþað sem börnin hafa gert af sér og 
áður en lagt er af stað heim á kvöldin, fá þægu böirnin seðil með 
rauðri stjörnu í viðurkenningarskyni, en hinum er sagt hvers- 
vegna þau fá ekki stjörnur. 

Svipuð sálarfræði er höfð um hönd í borðstofunni. Þar 
sitja börnin við lítil boirð og læra borðsiði án þess að vita af 
því. Fæðan er holl og matreidd undir umsjá lærðrar mat- 
reiðslukonu. Barnið borðar þar miðdagsmatinn og ef því finst 
grænmetið eða gulræturnar ólystugt og leifir því er diskurinn 
tekinn í burtu eftir nokkurn tíma orðalaust. Enginn hvetur 
það til að borða eða atyrðir það. En eftir nokkurn tíma verður 
barnið að velja þann kostinn að borða alt umyrðalaust eða fá 
ekki neitt, og kýs það þá venjulegt fyrri kostinn. 

Eg hafði mikla ánægju af að sjá borðhald litlu barnanna. 
Þau eru svo hraustleg og frjálsmannleg og ekki frekar hávaði 
hjá þeim en siðprúðu fullbrðnu fólki. Þarna voru mörg efnileg 
börn. Einn 3 ára drengur var mjög kurteis og skrítinn. Mér var 
sagt að hann hefði svo auðugt ímyndunarafl að honum væri 
ómögulegt að stilla sig um að breyta um nafn á hverjum 
morgni þegar hann kæmi í skólann! 

Að máltíðinni lokinni gengur hvert barn frá sínum stól og 
hvílir sig síðar í rúman klukkutíma í litlum “bedda”. Kennar- 
inn sem hefir umsjá með þeim sagði, að flsst væru sofnuð eftir 
10 mínútur. 

Forstöðukonan hefir líka sérstaka aðferð við að venja 
börn við að vera óhrædd við tannlæknirinn. Fyrst fer hún 
með barnið í heimsókn til hans. Nokkrum dögum seinna fara 
þau aftur og barnið fær að setjast í stólinn og rugga sér og 
venst þannig lækningastofunni. Þegar tannlæknirinn lítur 
loksins á skemda tönn er barnið óhrætt og finst hann vera 
kunningi sinn. 


106 



Þissi reyndi uppeldisfræðingur hefir þá skoðun, að mæður 
megi ekki vera of mildar við börn sín. Ef þau eru altaf leidd 
eða setið með þau í keltunni verða þau aldrei að manni. Þau 
verða að Ibjarga sér sem mest sjálf og finna sinn eigin mátt. 
“Bötrn eru mjög eigingjörn og miskunarlaus. Maður elskar tekki 
þá sem maður ekki ber virðingu fyrir. Annars ættu foreldrar 
að kynna sér betur sálarfræði vegna íbarna sinna.” Eitt af því 
sem Mirs. Will leggur mikla áherzlu á, er að leyfa börnunum 
ekki að ófrægja hvort annað, því það sé fyrirlitlegur eiginleiki 
sism verði að stemma stigu fyrir í tíma. 

Skóli Mrs. Will er sönn fyrirmynd. Börnin eru úti mest 
af tímanum við leiki og stöirf undir umsjá velviljaðra kennara 
sem skilja börnin. Þau borða holla fæðu, hvíla sig vel á eftir og 
hafa ánægjuna af félagsskap jafnaldra sinna. Hvílíkur munur 
fyrir slík börn sða þau, sem ekkert athvarf hafa nema götuna! 

í útvarpserindi, sem Mirs. Will flutti fyrir nokkru, fórust 
henni m. a. þannig orð: 

“Vond börn eru ekki til — en það eru til foreldrar sem 
ekki eru fær um að sinna þýðingarmesta starfi lífsins. 

Foreldrar neita sér oft um margt til að geta veitt börnum 
s'ínum allsnægtir, en oft fálþau ekki það sem þau þarfnast msst 
— vizku og þekkingu til að ganga rétta braut og þann óeigin- 
gjarna kærleik að losna smá saman úr heimilistengslunum og 
standa á eigin fótum. 

Við getum ekki krafist þess af börnum okkar að þau geti 
horfst í augu við staðreyndirnar nema við gerum það sjálf. 
Það er ekki hægt að ætlast til að þau séu róleg, kurteis og hafi 
stjórn á skapsmunum sínum nema við höfum það líka. Við 
getum ekki búist við að þau séu heiðaxleg, einlæg og hlýðin 
við lögmál lífsins nema við höfum sýnt þessa eiginleika í 
okkar eigin lífi. 

Við foreldrar verðum að líta á okkur sem aðstoðarmenn 
um stundarsakir, en ekki þannig að við höfum ævarandi eigna- 
rétt á toörnum okkar. Því fyr sem við skiljum þetta, því fegurri 
verður samibúð okkar við börnin. Við getum ekki lifað lífi 
barna okkar, við eigum heldur ekki að óska þess, en við getum 
og við eigum að leiðbeina þeim í rétta átt og smá saman láta 
þan svo ganga sína eigin braut. Á þann eina hátt erum v ; ð 
þeim styrkur til að ná takmarkinu í lífinu.” 

Gerður J. Steinthórsson 


107 


Eftir ANDREU JOHNSON 


Þar sem skólarnir, næst heimilinu, eru sá grundvöllur, 
sem skapgerð og hegðun barna byggist á, er það bráð nauðsyn- 
legt að alt það 'bezta, sem fáanlegt er, sé lagt fram til þess, að 
vinna að uppfræðslu og þroska barnanna, bæði á sál og líkama. 
Allþýðu skólarnir verða að vera þannig stofnanir, að þeir séu 
hæfir til að búa börnin ibetur undir lífið á fleiri sviðum, heldur 
en nú er yfirleitt gert. Með iþað fyrir augum, að meirihluti 
unglinga nýtur aðeins alþýðu skólamentunar, þyrfti að vera 
vandað meir til allrar kenslu, bæði á andlegum og verklegum 
sviðum í alþýðuskólunum út um landið, svo að þeir stæðu hlut- 
fallslega jafnfætis beztu skólunum í borgunum. Og æskilegt 
væri Iþað, að sveitaskólarnir leiðbeindu ibörnunum meira á 
þeim sviðum, sem framtíðarstarf þeirra er bundið við, að meira 
eða minna leyti. 

Smáskólarnir út um landið hafa ekki þau tæki eða tækni 
fram að bjóða, sem fullnægja kröfum nútíðar mentunar; þó er 
því ekki að leyna, að margt af okkar bszta fólki hefir komið úr 
sveitunum,. En hefði ekki gangan upp menningarstigann getað 
orðið léttari, ef menn hefðu notið þeirra hlunninda, sem fylgja 
góðri undirstöðumentun, er fullkomnir barnaskólar gefa. 

Þá kemur það og til greina, að börnin eru ekki öll jafn 
meðtækileg fyrir bóklega mentun, kennararnir eiga of annbíkt 
og hafa svo mörgu að sinna, að þeir hafa ekki tíma til að 
grenslast eftir sérhæfileikum hvers einstaks barns. En til þess 
er ætlast, að börnin gleypi alt, sem að þeim er rétt, alveg eins 
og verið sé að hella vatni á tóma tunnu. Mistakist svo þessi 
kensluaðferð, þá verða börnin á eftir jafnöldrum sínum í 
bekknum og eru svo kölluð tossar, eða eitthvað því um líkt. 
Þetta hefir mjög lamandi áhrif á sjálfstraust barnanna og 
getur leitt til Iþess, að þau verði kærulaus og hætti jafnvel að 
reyna til að fylgjast með náminu. Voru hugir þessara barna 
leiddir að einhverju verklegu, sem þau hefðu áhuga fyrir og 
þeim gefin kostur á, að velja sjálf það, sem þau eru hneigðust 
fyrir, mundu framtíðar horfur þeirra breytast gersamlega. 
Það gæti auðveldlega hent sig, að sálarástand barnanna breytt- 


108 


ist svo til batnaðar, undir hollari áhrifum, að þáu gætu numið 
þær námsgreinar, sem voru þeim of erfiðar áður. En hvaða 
tækifæri eru börnunum út um landið gefin á þessu? Þegar 
við sjáum einhvern, sem ekkert virðist geta gert rétt, þá heyr- 
um við oft sagt: “Hann er á rangri hillu í lífinu”. — Hefði hann 
haft tækifæri á því, að velja lífsstarf sitt, þá hefði alt gengið 
betur. 

Væri öllum sveitunum v-eitt þau réttindi, að barnaskóla 
fyrirkomulagið væri endurhætt, þyrftu unglingairnir, sem 
landið yrkja, ekki að kvíða því, þegar þeir ætla sér að ganga á 
hærri skóla, að þeir séu ver undirbúnir, heldur en frændur 
þeirra og önnur ungmenni, sem notið hafa barnaskólament- 
unar í borgunum. Eini veguxinn, til þess að slíkt geti komist í 
framkvæmd, er að fá stærri skólasvæði, “Larger School Areas”. 
Alberta hefir nú um nokkur ár haft það fyrirkomulag, og er 
þar stór framför á mentun barnanna í heild sinni. Saskat- 
chewan er nú líka að undirlbúa þessa nýjustu kensluaðferð og 
skóla fyrirkomulag. Hér í Manitoba hefir aðeins ein sveit rsynt 
þetta, enn þá sem komið er og hefir það gefist mjög vel. Liggur 
nú fyrir þingi tillaga þess efnis, að þetta verði innleitt með dá- 
litlum breytingum. 

Ættu nú allir, sem áhuga hafa fyrir betri skólum og fjöl- 
þættari fræðslu, fyrir börn sín, að leggja fram krafta sína til 
stuðnings því, að firamkvæmdir fáist í þessu máli. Vitaskuld 
verða auknir skattar afleiðingar þessa fyrirtækis, um tíma; en 
þegar þess sr gætt, hversu mikilsvarðandi framför fylgir þessu 
endurbætta skólafyrirkomulagi, hljótum við að skilja þöirfina 
á því, að börnin okkar fái góða og víðtæka undirstöðu mentun, 
sem vinni að því að greiða götu þeirra svo, að þau verði 
fjölhæfara framtíðarfólk. 

Við höfum viljað láta kenna börnunum okkar eitthvað 
verklegt, og er það nú innleitt í reglugerð skólanna, en tæki og 
hentugleika á því, að kenna ýmisleg vinnubrögð, hafa smáskói- 
arnir af svo skornum skamti. Með einum fullkomnari skóla í 
hverri sveit, væri hægt að bæta úr þessu, því ekki er hægt að 
ætlast til þess, að hver smáskóli geti eignast allan þann út- 
búnað og áhöld, sem nú eru notuð við verklega kenslu í full- 
komnari barnaskófum, slíkt yiði sveitunum óbærilegur kostn- 
aður. 

Þeim börnum, sem búa í hæfilegri nálægð við þessa full- 
komnari skóla yrði auðvitað auðvelt að sækja þá daglega. En 


109 


vegalengdir og ef til vill stundum ógreiðir vegir, mundu hamla 
öðrum 'börnum daglega aðsókn. En undir öllum kringumstæð- 
um gætu Iþau börn, sem lengra eiga að, sótt skólann einn dag í 
viku, eða oftar, til að njóta þar verklegrar kenslu. 

Allar mæður ættu að heimsækja þessa iðnaðarskóla og sjá 
þá ánægju og þann áhuga, sem börnin hafa fyrir starfi sínu. 

Þegar við hugsum okkur allar þær hörmungar og byrðar, 
sem lagðar verða á herðar okkar uppvaxandi ungdóms, sem 
afleiðingar af þessu stríði, hljótum við að skilja hve áríðandi 
það er, að börnin njóti þess styrks og hugrekkis, sem góð ment- 
un og gott heilsufar hefir í för með sér. Á þeirra herðum hvílir 
að byggja upp af rústum nútímans, bjarta og friðsama framtíð. 
Er þá ekki samvinnan sá grundvöllur, sem sterkastur mun 
reynast? Ef börnum er kent að þau þurfi að haga sér eftir 
kringumstæðunum og starfa með þá hugsjón fyrir augum, að 
sameining og friður sé þeirra hæsta markmið, þá nær framtíðar 
fólkið því takmarki, sem St. Thorsteinsson bendir á í þessari 
vísu: 

En bót er oss heitið, ef bilar ei dáð, 

Af beisku hið sæta má spretta. 

Af skaða við nemum hin nýjustu ráð, 

Oss neyðin skal kenna það rétta, 

Og jafnvel úr hlekkjunum sjóða má sverð 
í sannleiks og frelsisins þjónustu gerð. 


Avarp 

Flutt aí ÖNNU KRISTJÁNSSON 
í heiðurssamsceti, sem haldið var íslenzkum frumbyggjum 
13. ógúst 1944 í Fríkirkjunni í Blaine, Wash. 


Kæru heiðursgestir! 

Mig hafði lengi dreymt um samsæti af þessu tagi, en það 
var ekki fyr en á kvenfélagsfundi síðastliðinn marz, að eg bar 
þetta málefni upp. Var rætt um þetta fram og aftur á þeim 
fundi, en á næsta fundi var svo ákveðið og samþykt að koma 
samsætinu :í framkvæmd. 

Nú vona eg, að þessi fyrsta tilraun okkar takist svo vel og 
verði svo vinsæl, að hér eftir verið haldið árlega samskonar 
samsæti á þessum stað. Eg vil taka það fram strax að þetta 


110 


samsæti er ekki haldið einungis til héiðurs frumbyggjunum, 
heldur líka öllu því íslenzka fólki, hér um slóðir, sem er um og 
yfir sjötugs aldur. 

Það hefir verið rætt og ritað um hetjuskap og manndáðir 
forfeðra okkar, og það er nú gott og blessað, því eg efast ekki 
um, að sú vitneskja hafi oft og tíðum styrkt og hert mörg af 
okkur, þegar mest lá á. Þaðer vitanlegt að “Aldrei dúfan koma 
kann úr krumma eggi neinu”, eins og Bólu-Hjálmar kvað. Und- 
ir niðri h'öfum við ekki viljað vera lélegra fólk en forforeldrar 
okkar. Væri það of djúpt tekið í árinni, að halda því fram, að 
við höfum reynt að halda :í horfið? 

Forfeður okkar flúðu frá Noregi vegna ofríkis Haraldar 
konungs hárfagra. Þið fluttuð frá fslandi með þeirri von, að 
betri kjör biðu ykkar hér, efnalega, og þó enn meira, að eg 
hygg, til þess að tryggja afkomendum ykkar betri framtíð. 
Þegar þið komuð til þessa lands, börðustþið ekki með vopnum, 
en þið 'börðust samt upp á líf og dauða. Mörg okkar hafa nú 
nýlega hlustað á ágæta þýðingu Páls Bjarnasonar á hinu 
merkilega kvæði skáldsins G. J. Guttormssonar, “Sandy Bar“. 
Tel eg víst að flestir, ef ekki allir, sem hér eru staddir í dag r 
hafi lesið og marglesið það á íslenzku. Þar er sögð löng og á- 
hrifamikil saga í einu kvæði. Hver gæti svo samvizkusamlega 
neitað því, að landnemarnir hgfi verið hetjur? Nær það jafnt 
til kvenna sem karla, er börðust fyrir lífinu á þeim árum. 

Ef eg kynni sögu ihvers eins ykkar frá byrjun og til þessa 
dags, þá grunar mig, að ií flestum tilfellum fyndi eg sanna 
hetju. Við fslendingar erum ekki gjarnir á að opna hugskot 
okkar fyrir hverjum sem er, Við erum, að eg hygg, frekar 
duiir að eðlisfari. Við segjum sjaldnast frá þeirri baráttu, sem 
við höfum háð, oft í kyrþey, við okkur sjálf og önnur öfl í 
kring um okkur. 

Mig grunar að margt af konunum, sem hér eru nú, hafi ein- 
hverntíma, já oft og margsinnis, eftir erfiðan dag, þegar þær 
voru svo þreyttar og syfjaðar, að þær gátu varla Ihaldið opnum 
augunum, tekið fötin barnanna sinna, sem urðu að fara á skóla 
næsta morgun, en höfðu ekki föt til skiftanna, — tekið fötin til 
að þvo þau eða bæta eða hvorttveggja; vakað við það fram á 
miðnætti, og farið svo á fætur næsta morgun í birtingu. En 
börnin hafa farið á skólann hrein og vel útl'ítandi. 

Mennirnir hafa barist við erfiðleika af ýmsu tagi — fleiri 
og meiri erfiðleika, en við getum nú í fljótu bragði gert okkur 


111 


grein fyrir. Sumir af þeim hafa fengið verðskuldaða viður- 
kenningu, en Iþeir hafa verið tiltölulega fáir. Mig grunar að 
margir ykkar hafi aldrei fengið neina viðurkenningu fyrlr alt. 
ykkar starf og strit. Þess vegna langar okkur konurnar, sem 
fyrir þessu gleðimóti stöndum, til þess, að sýna ykkur sóma og 
gleðjast með ykkur dálitla stund. Við vonum að þið hafið 
ánægju af komunni. Við óskum ykkur rólegra og farsælla daga 
það sem eftir er æfinnar, og við biðjum guð að blessa og varð- 
veita okkur öll. 


Fréttta sainnilböocd 


Frá Kvenfélagi Sambandssaínaóar í Árborg, Man. 

Sta-rf félagsins á þessu liðna ári hefir verið svipað og á síðast- 
liðnu ári. Félagið styrkir söfnuðinn pemngailega og vinnur að safn- 
aðarmálum eftir mætti. Síðan stríðið byrjaði, hefir líknarstarfsemi 
verið eitt af aðal málum félagsins. Félagið heldur árlega spilasam- 
komu til arðs fyrir Rauða Krossinn, og tókst sú samkoma ljómandi 
vel í ár. Þar að auki sendir félagið böggla til hermanna, og safnar föt- 
um fyrir allslaust fólk i stríðslöndum. Þegar félagskonur eru að vinna 
að þessum máluim, vildu þær að kraftar þeirra gætu margfaldast, því 
þörfin er mikil. 

Fé hefir verið gefið til Sumarheimilisins, “Dental Clinic’', Mrs. 
Lindal Stíholarship Fund og fleira. 

Félagskonur heimsóttu Sumarheimilið í surnar sem leið, þegar 
ungmenna námskeiðið var haldið þar. Höfðu þær mikla ánægju af að 
kynnast unga fólkinu og kennurunum, og færa þeim kaffiveitingar. 
Að kveldinu fór allur hópurinn og félagskonur lika, til Riverton á 
myndasýningu. Viðtökur þar voru framúrskarandi rausnarlegar eins 
og æfinlega. 

Árborgar kvenfélagskonur reyna altaf að komast á skemtifund í 
Árnesi, sem kvenfélagið þar heldur á hverju hausti. Sú ferð hefir 
æfinlega verið til skemtunar og uppbyggingar. Konur hafa þá skoð- 
un, að meiri samvinna muni ætíð auka áhuga fyrir málefnum sem 
þeim er amt um. 

i haust þegar Mrs. S. E. Björnsson var haldið heiður&samsæti af 
Sambands kvenfélögunum í tilefni af þvi að hún var kjörin lifstíðar 
félagi í General Alliance, fóru nokkrar konur úr kvenfélagi okkar með 
henni til Winnipeg og tóku þátt í samsætinu, sem var hið ágætasta. 

Núverandi stjórnarnefnd: Mrs. H. von Renesse, forseti; Mrs. J. S. 
Nordal, vara-forseti; Mrs. S. O. Oddleifson, skrifari og féhirðir. Líkn- 
arstarfsemi, Mrs. S. E. Björnsson. 

Kvenfélagið Aldan, Árnes, Man. 

Á þessu nítjánda starfsári kvenfélags okkar, hefir Aldan unnið 
aðallega að safnaðarmálum, eins og á undanförnum árum. Þar að 


112 



auki voru sendir vandaðir bögglar til bygðardrengjanna, sem eru í 
herþjónustu, víðsvegar um heim. 

Einnig sendum við Sumarheimili barna á Hnausum dálitla pen 
ingaupphœð og tókum líka þátt í kostnaði við “Dental Clinic” fyrir 
bygðarbörnin. Þá unnu og félagskonur, með öðrum konum í Árnesi. 
fyrir Rauða Kross félagið. Peninga inntektir félagsins á þessu ári hafa 
fengist aðallega með því að selja veitingar í félagi með Sambands 
kvenfél. konunum á Gimli. 

Síðastliðið sumar, 23. ágúst, höfðu ungmennin frá Sumarnám- 
skeiðinu á Hnausum undur fagra kertaljósa guðsþjónustu hér í kirkj- 
unni okkar í Árnesi. Þessi “Candle Light Service” var undir umsjón 
þeirra séra Ernest Kuebler og Mr. Frederick T. McGill. Vonum við að 
ungmennin hafi í framtíðinni fleiri slíkar ljósamessur hér í Sam- 
bandskÍTkjunni okkar. Á eftir athöfninni, höfðu félagskonur kaffi- 
veitingar. 

Kvenfélagskonurnar heimsóttu Sumarheimilið á Hnausum 23. 
ágúst, þvi þar var haldið “Silver Tea” til arðs fyrir heimilið. Var þar 
margt um manninn og skemtilegt. Hinn árlegi sameiginlegi skemti- 
fundur kvenfélaganna okkar hér í Nýja islandi var haldinn hér 29. 
október í haust. Þar fluttu ágæt erindi þær Mrs. S. E. Björnsson og 
Mrs. H. von Renesse frá Árborg. Mrs. Anna Hope skemti með einsöng 
og Dr. S. E. Björnsson las upp skrítlur. Mrs. E. J. Melan stýrði fund- 
inum með sinni venjulegu snild. 

í stjórnarnefnd kvenfélagsins eru: Forseti, Mrs. Th. Peterson; 
vara-forseti, Mrs. G. Johnson; skrifari, Mrs. J. Ólafsson; féhirðir, Mrs. 
F. Helgason. 

Kvenfélagið "Eining", Lundar, Man. 

Starf félagsins þetta síðastliðna ár hefir verið mjög líkt og að 
undanförnu, fundir hafa verið haldnir reglulega einu sinni í hverjum 
mánuði, og spila samkomur verið hafðar til arðs fyrir félagið. Sömu- 
leiðis var höfð kaffisala, og sala á heimatilbúnum mat í mai og önnur 
í desember, með góðum árangri. 

Fjórar konur hafa gengið i félagið á árinu, og er það mikið gleði- 
efni fyrir okkar fámenna hóp. Þær Mrs. Melan frá Riverton og Mrs. 
S. E. Björnson frá Árborg, heimsóttu okkur einn sunnudag i ágúsí 
mánuði. Þær fluttu bæði skemtileg og fróðleg erindi. Á eftir ræðunum 
voru bornar fram veitingar og spjallað um margt. Veður var indæU 
og dagurinn að öllu leyti mjög skemtilegur að undanteknu því, að 
margar konur, sem hefðu viljað vera þarna staddar gátu ekki komið, 
vegna þess að fyrirvarinn var svo stuttur að ekki var hægt að láta 
allar konurnar vita um þetta í tíma. 

Haustboðið var haldið í september eins og að undanförnu. Séra 
H. E. Johnson stjórnaði samsætinu og Vigfús Guttormson var bar 
með karlakór, sem skemti ágætlega, eins og fyr. í þetta skifti fengum 
við Mrs. N. A. Sommerville frá Winnipeg til að ávarpa gestina. Hún 
talaði um Island og framfarir þar, var það mjög skemtilegt, og erum 
við henni sérstaklega þakklátar fyrir komuna. 

Þetta síðast liðna ár, hefir kvenfélagið hlynt að söfnuðinum eftir 
megni, sömuleiðis gefið Rauða Kross félaginu bæði peninga og föt. 


113 



lika gefið Rússum og lagt til i fleiri líknarsjóði, auk þess sem það 
sendi drengjunum úr sveitinni jólaglaðning, og gladdi fátæka og 
sjúka í bygðinni. 

Þær Mrs. B. Björnson og Mrs. Árnason voru kosnar sem fulltrúar á 
þing Kvennasambandsins siðast liðið sumar. 

Kvenifélagið og söfnuðurinn stóðu fyrir dálitlu samsæti, sem var 
haft fyrir þau prestshjónin, séra Halldór E. Johnson og Mrs. Johnson 
17. desember, til að bjóða þau velkomin til Lundar. Þau voru þá búin 
að setja sig niður á heimili sínu við hlið kirkjunnar. Það var skemt 
með stuttum ræðum, og var þar gestkomandi Hjálmar Gíslason frá 
Winnipeg og jók það á skemtunina. Prestshjónunum voru atfhentar 
smágjafir í nýja heimilið. Svo voru veitingar og allir skemtu sér vel 
og fóru heim ánægðir. Þau Johnsons hjónin hafa verið vinsamleg í 
framkomu og mjög gestrisin. Sem dæmi þess langar mig til að geta 
um, að þau buðu öllu kirkjufólkinu heim til sín eftir fyrstu messu, sem 
presturinn flutti hér í haust, eftir að þau hjónin voru flutt til Lundar 
og búin að koma sér að mestu leyti fyrir á prestssetrinu. Allir, sem 
því gátu viðkomið, þáðu heimboðið og kvöldið var hið ánægjulegasta, 
því auk rausnarlegra veitinga, fundu allir til þess, að þau prestshjónin 
hafa framúrskarandi gott lag á því, að láta gestum sínum líða vei. 
Þessu hafa þau haldið áfram og boðið inn öllu því fólki, sem sækir 
messur langt að. Mrs. Johnson gekk strax í kvenfélagið okkar og sækir 
fundi regiulega. Höfðum við tæplega búist við því, þar sem hún er 
ensk að ætt, en fundir okkar fara fram á islenzku. En hún segist 
fylgjast með því, sem um er rætt og þykir okkur vænt um lipurð 
hennar og góðvilja í félagsmálum. Hún gekk einnig i söngflokk 
kirkjunnar og vann að því, ásamt annari konu, að söngflokkurinn 
hafi reglubundnar æfingar. Og utan kirkjunnar hefir hún lika tekið 
þátt í starfi, sem miðar í góða átt. Er það mjög ánægjulegt fyrir 
söfnuðinn og kvenfélagið að hafa fengið þau séra Halldór Johnson og 
konu hans, sem leiðtoga frjálstrúar flökksins hér á Lundar. 

Kvenfélagið Framför, Piney, Man. 

Hér úti í okkar litla sveitaþorpi er nú alt fremur hægfara. Kven- 
félagið okkar fylgist þar með og hefir ekki haft nein stórræði með 
höndum á þessu ári. Þó hafa félagskonur snúist í hinu og þessu, til 
þess að innvinna sér dálitla peninga, svo þær væru þess megnunar að 
styrkja ögn þau málefni, sem þær langa sérstaklega til að rétta 
hjálparhönd. 

Samkomur höfum við haft til arðs fyrir félagið, t. d. spilafundi 
og dansa, einnig okkar árlegu svuntusölu, kaffisölur og útsölu á 
heimatilbúnum mat. Hefir fólk hér um slóðir sýnt okkur þann vel- 
vilja, að sækja þetta alt og hafa þessar samkomur tekist það vel, að 
við höfum getað gefið dálitlar peningaupphæðir, til hjálpar þeim 
málefnum, sem við berum sérstaklega fyrir brjósti og vil eg tilnefna 
þessi: Rauða Kross félagið, Jóns Sigurðssonar félagið, Community 
Club, sem sendir hermönnum hér úr bygðinni jólaglaðningu. Þá 
lögðum við líka dálítið af mörkum til skólanna hér, sem héldu jóla- 
tréssamkomu fyrir börnin og einnig gáfum við til styrktar fólki sem 
tapaði öllum eigum sínum í bruna. Þá gáfum við lika sunnudaga- 


114 


skólanum okkar peninga, til að kaupa fyrir kenslubækur handa 
börnunum. 

Við hefðum viljað geta gert svo miklu meira, en nú á þessum 
voðalegu stríðstímum, kallar svo margt að, bseði hvað útgjöld og 
vinnukraft snertir, að menn verða að sniða sér stakk efti r vexti og 
kemur það fram í félagsstarfi, ekkert siður heldur en i einkalífi manna. 

Starfsfundi okkar höldum við jafnan í heimahúsum okkar. Svo 
drekkum við kaffi, spjöllum saman og skemtum okkur að fundar- 
störfum loknum. 

Kvenfélagsnefndina skipa þessar konur: Forseti, Mrs. B. Björns- 
son; vara-forseti, Mrs. S. M. Lawson; skrifari, Mrs. K. Norman; fé- 
hirðir, 

Kvenfélagið í Mikley, Man. 

Kvenfélag Sambandssafnaðar í Mikley var stofnað 26. júní 1939. 
Sá stofnfundur var haldinn í samkomuhúsi eyjarinnar (Hecla Com- 
munity Hall); kom Mrs. Sveinn Thorvaldson frá Riverton, Man., til 
að hjálpa til að stofna félagið. Byrjaði það með sjö meðlimum, og 
voru þessar konur kosnar í stjórnarnefnd félagsins: Mrs. H. Bogi 
Sigurgeirson, forseti; Miss Kristína Anna Pálsson, vara-forseti; Mrs. 
S. Ingibjörg Pálsson, skrifari; Mrs. Jakobína J. Stefánsson, vara- 
skrifaTÍ; Miss Lára J. Helgason, féhirðir. 

Seinna meir bættust fleiri konur í hópinn þar til að meðlimatala 
nam 20. En nú hafa nokkrar þeirra flutt í burtu héðan og verðum við 
að sætta okkur við það, þótt við söknum þeirra. 

Kvenfélagið hefir starfað á þessum árum að því að efna til nokk 
urra skemtana, svo sem spilafunda, dansa, tombólu og bazaars, og 
líka selt happadrætti. Ágóðanum hefir verið skift milli Rauða 
Krossins, flóttabarna og hermanna. Einnig hefir kvenfélagið sent 
peningagjafir til Barnaheimilisins að Hnausum og eftir mætti hefir 
félagið reyt að hlynna að bágstöddum hér á eyjunni og votta þannig 
samúð sina. 

1 vetur, sökum ýmsra erfiðleika, breyttu félagskonur út af þeim 
sið, að efna til skemtana, en í stað þess, unnu þær að því, að búa til 
plögg heiima hjá sér fyrir kvenfélagið og seldu þau. Svo er áætlað að 
hafa “bazaar” þegar tiðarfar skánar og betra er að komast um. 

Á ytfirstandandi ári eru þessar konur í stjórnarnefnd kvenfélags- 
ins: Mrs. S. Ingibjörg Pálsson, forseti; Mrs. Edna Páisson, vara-forseti; 
Mrs. Matthildur Torfason, skrifari og Mrs. Anna Erickson, féhirðir. 
Fundir eru haldnir einu sinni í mánuði, að undanteknum janúar 
mánuði, í heimahúsum félagskvenna. Eru þær samverustundir hinar 
ánægjulegustu. S. Ingiibjörg Pálsson, forseti 

Sambandskvenfélagið í Riverton, Man. 

Starf kvenfélagsins á síðasta ári, hefir verið framhald af starfi 
þess á liðnum árum. Það hefir lagt fram peninga til safnaðar og 
sunnudagaskóla eftir megni. Töluverða peninga hefir félagið lagt i 
kiukku-sjóðinn, sem stofnaður var fyrir tveimur árum, og er sá sjóður 
nú strax orðin dágóð upphæð í sigurlánsbréfum. 

Kvenfélagið hefir gefið i Blómasjóð Sumarheimilisins, og einnig 


115 


hjálpað til við samkomu þá, sem höfð var fyrir heimilið hér í vetur. 
Ungmennum héðan úr bænum var gefinn farareyrir til að sækja ung- 
mennaþing í Winnipeg. 

I ágúst tóku kvenfélagskonur á móti hóp af ungu fólki frá ung- 
mennamótinu á Hnausum. Var þessi samkoma öllum til mikillar 
skemtunar, því unga fólkið var alt mjög ánægt og skemtilegt. 

Það sem nú hefir verið talið, er að einhverju leyti tengt kirkjunni, 
en kvenfélagið hefir á undanförnu ári unnið að mörgum öðrum mál- 
efnum. Það gaf til Rauða Krossins og Salvation Army. Hefir sent 
vindlinga og böggla til bygðardrengja sem yfir hafið hafa farið og 
einnig iagt talsvert af mörkum til bágstaddra. Til skemtunar hefir 
kvenfélagið gengið i “Book of the Month Club” og er nú að myndast 
bókasafn af góðum bókum, sem félagið á, og mun lána vinum sínum 
og fólki, sem er lasið eða innilukt. Einnig hefir kvenfélagið gefið 
hverri konu og nokkrum vinum sínum “Parent’s Magazine” í eitt ár 
og hefir það orðið bæði til skemtunar og fróðleiks. 

Tvær konur úr félaginu, Mrs. Thorvarðarson og Mrs. Gíslason 
hafa ”Friendly Links” og lesa þær bréfin upp til skemtunar á fundum. 

Skemtifundur var einn á árinu, haldinn í Árnesi, og eins og vana- 
lega eru konurnar þar fyrirmynd í gestrisni og öllum myndarskap. 
Peningar, sem brúkaðir hafa verið til allra þessara þarfa, hafa komið 
inn með ýmsu móti, og hefir fólk í Riverton eins og að undanförnu, 
stutt fyrirtæki félagsins með heiðri og sóma. “Box Social” var haft í 
vetur og á fáeinum mínútum, var kvenfélagið ríkara um $66. 

Forseti fyrir næsta ár er Mrs. S. Thorvaldson, Skrifari, Mrs. E. J. 
Melan. Féhirðir, Mrs. E. A. Johnson. Ásta Gíslason 

Kvenfélag Sambandssafnaðar á Oak Point 

Kvenfélagið Ósk var stofnað 9. október 1929. Gengust þær Mrs. 
Rögnvaldur Pétursson og Mrs. Ragnar Kvaran fyrir stofnun félagsins. 
Okkar fýrsti forseti var Mrs. Guðmundur Árnason og því starfi hélt frú 
Sigríður áíram þar til þau hjónin, séra Guðmundur og frú Sigríður 
fluttu til Lundar, 1934. 

Varð þá hlé á fundarhöldum um tíma, en í maí 1936 tók félagið 
aftur til starfa og hefir síðan haft fundi í hverjum mánuði, að undan- 
teknum desember og ágúst. 

Kvenfélagið styrkir kirkjustarfsemina og gefur ákveðið tillag til 
safnaðarins. Þá hafa félagskonur líka gefið peninga og fatnað til 
Barnaheimilisins á Hnausum. Við höfum sent Rauða Kross félaginu 
tillag eftir föngum og einnig reynt að hjálpa þeim, sem örðugt eiga 
hér í nágrenninu eftir okkar beztu getu, til þess að láta í ljósi velvild- 
arhug okkar og samúð. 

Okkar aðal samkomu höfum við að haustinu til og þá um leið 
sölu á ýmislegu, sem hefir gefist vel og erum við þakklátar öllum 
þeim sem sýna félaginu þá góðvild, að sækja samkomurnar. í sumar, 
1. júlí, seldum við veitingar á útisamkomu sem var haldin hér. 

Nú í síðastliðin fjögur haust, höfum við félagskonur fengið kær- 
komnar heimsóknir, þar sem tvær kvenfélagskonur hafa komið frá 
kvenféiögunum i Nýja Islandi og hafa þær jafnan flutt erindi, sem 


116 



bæði hafa verið skemtileg og fræðandi, öllum til mikillar ánægju 
og hvatningar i félagsmálum. 

Stjórnarnefnd kvenfélagsins er þessi: Forseti, Guðrún Mathews; 
vara-forseti, Ingibjörg Johnson; skrifari og féhirðir, Dóra Mathevvs. 

Kvenfélag Sambandssafnaðar, Winnipeg, Man. 

Kveníélag Sambandssafnaðar hefir haft 10 starfsfundi á árinu 
sem leið. Aðsókn hefir verið ágæt. Fundir hafa verið skemtilegir og 
samvinna bæði i smáu og stóru ágæt. Fundir eru haldnir á heimilum 
meðlima og eru ávalt kaffiveitingar og fjörugar samræður að loknum 
fundarstörfum, sérstaklega þegar erindi eru flutt, sem er oftast. Þess' 
erindi hafa verið flutt á árinu: Á marz fundinum las Mrs. B. E. John- 
son erindi eftir Lilju Johnson, “The Incas, Empire Builders of the 
Andes.” Á apríl fundinum, Mrs. G. Árnason, Um Margréti Benediktson. 
Á maí fundinum, Mrs. S. E. Björnson, “Áhrif góðra heimila”. Á okt. 
fundinum, Mrs. Guðrún H. F. Jónsson, “Kærleikur og mannúð”, og 
sagði útdrátt úr grein eftir Kristínu Sigfúsdóttur, “Frúin á Grund”. 
Á nóv. fundinum las Mrs. Guðrún H. F. Jónsson sögu úr Eimreiðinni, 
“Hún elskaði svo mikið”, eftir Kristmann Bjarntison. Á desember 
fundinum las Guðbjörg Sigurðsson sögu úr Morgunblaðinu, “Hringiða 
lífsins”, eftir O. Henry. 

Kvenfélagið hefir veitt forstöðu tveimur samsætum. Árssamsæti 
safnaðarin's og samsæti sem séra Halldór Johnson og frú var haldið er 
þau fluttu til Lundar. Einnig sá félagið um veitingar á kirkjuþinginu 
og máltíð fyrir unglinga félagið. 

Hér i bænum er félagsskapur er nefnist Góðir nágrannar (Good 
Neighibors). Lítur þetta félag eftir yfir 2,000 umkomulausum gömlum 
og fötluðum mönnum. Það hefir til umráða byggingu niður í bæ, 
þar sem eru vinnustofur, lestrarsalur, skemtisalur sem notaður er 
fyrir billiards-spil, tafl og fleira. Matsalur, eldlhús og samkomusalur. 
Á hverju sunnudagskveldi eftir messu er efnt til skemtisamkomu, og 
ýms félög skiftast á um að sjá um skemtiskrá og veitingar. Eitt 
sunnudagskveld i vetur sá kvenfélagið um veitingar fyrir meir en 350 
menn á þessari stofnun. Þessi félagsskapur efnir til almennra sam- 
skota “Tag Day” árlega, til starfrækslu félagsins. 20 meðlimir kven- 
féiagsins söfnuðu $249.00 til þessa fyrirtækis. Eins hefir félagið 
saumað mikið fyrir Rauða Krossinn. Á hverjum fundi er útbýtt stór- 
um böggli af efni til meðlima og því skilað saumuðu fyrir næsta fund. 

Félagskonur 9Öfnuðu og gáfu 6 stóra kassa fulla af góðum fötum 
til rússnesks líknarstarfs. Einnig veitti félagið peninga i námsjóð er 
stofnaður var í minningu um Jórunni Líndal, til Sambands kvenfé- 
laganna. sunnudagaskólans og kirkjunnar. 

Arðberandi fyrirtæki hafa verið: spilafundir, hlutaveltur, kaffisöl- 
ur og þakklætis og sumarmálasamkomur. Til þeirra er altaf efnt eftir 
megni, svo þær eru æfinlega með beztu samkomum er völ er á meðal 
Islendinga. Þær eru æfinlega alíslenzkar, og þvi i miklu uppáhaldi 
sérstaklega meðal eldra fólks. 

Eíns og undanfarin ár sendi félagið jólaböggla til allra hermanna 
utan Canada sem annaðhvort eru meðlimir Sambandssafnaðar, vel- 


117 


unnarar eða vinir, og vorum við svo heppnar ao allir þessir bögglar 
komu til skila. 

Einnig sér félagið um blómasendingar til meðlima og vina, bæði 
í sorg og gleði tilfellum, og heimsækir fólk í veikindum og reynir að 
líta til með þeim sem bágt eiga. 

f stjórnarnefnd félagsins eru: Forseti, Mrs. J. Ásgeirsson; vara- 
forseti, Mrs. P. S. Pálsson; ritari, Mrs. J. F. Kristjánsson; vara-ritari, 
Mrs. B. J. Hallson; fjármálaritari, Mrs. S. B. Stefánsson; vara-fjár- 
málaritari, Miss Margrét Pétursson; gjaldkeri, Mrs. B. E. Johnson. 

Steina Kristjánsson, ritari 

Kvenfélagið Framsókn, Wynyard, Sask. 

Kvenfélagið, okkar, Framsókn, hefir starfað þetta liðna ár á svip- 
aðan hátt og á undanförnum árum. Höfum við konurnar reynt til að 
gera okkar bezta í félagsmálum, þrátt fyrir ýmsa örðugleika á þessum 
tímum. Fólkið er á ferð og flugi og hefir félag okkar ekki farið var- 
hluta af því að fólk flytti burtu. Þeim félagskonum, sem héðan hafa 
farið á þessu ári, þökkum við ágæta samvinnu og óskum þeim alls 
góðs í framtíðinni. 

Það sem Framsókn hefir nú helzt haft fyrir stafni þetta ár, er að 
konurnar hafa unnið að allskonar útsölum. 1 haust höfðum við 
“Bazaar” og seldum þar ýmiskonar hannyrðir, heimatilbúinn mat, 
happadrætti og fleira smávegis. Varð þessi útsala okkar axðmesta 
tekjulind á árinu. Auk hennar höfum við haft smærri útsölur eins 
og t. d. blómasölu, svuntusölu og fleira þessháttar. 

Okkar mánaðarlegu starfsfundi höldum við í heimahúsum félags- 
kvenna og er fundarkonum fagnað með mikilli gestrisni, sem eykur 
á þá ánægju, sem konurnar hafa af því, að koma saman og ráðstafa 
félagsmálum. 

Á þessu ári höfum við styrkt með vinnu og fjáríramlögum þessi 
eftirfylgjandi félög: Rauða Kross félagið, í sjóð til aðhlynningar her- 
mönnum, C. U. C., sem er líknarfélag hér í bænum, og einnig til 
sjúkrahúss bæjarins. Þá höfum við líka unnið til styrktar söfnuðin- 
um, sem við tiiheyrum. Fyrir jólin í vetur, reyndum við að gleðja þá, 
sem farnir eru að eldast og aðra, sem einmana eru, með því að senda 
þeim smágjafir, sumum peninga, öðrum sælgæti og ýmislegt smá- 
vegis, sem við hugðum að mundi auka á hátíðagleðina. Innan félags- 
ins er sjúkranefnd, sem sér um að senda blóm og þesskonar og einnig 
að heimsækja félagssystur i sjúkdóms tilfellum. 

Hér hefir enga gesti borið að garði til að heimsækja félag okkar 
síðan í fyrra sumar, að þau góðkunnu hjón, sr. Halldór Johnson og 
frú hans dvöldu hér hjá okkur um tíma, öllum til ánægju. Erum við 
þeim hjónunum innilega þakklát fyrir komuna. 

Fyrir árið 1945 voru þessar konur kosnar i stjórnarnefnd félagsins: 
Forseti, Mrs. Margrét Johnson; vara-forseti, Mrs. H. Kristjánsson; 
skrifari, Mrs. Emma Guðmundsson; féhirðir, Mrs. Bertha Olson. 

Evening Alliance, Winnipeg, Man. 

Starf félagsins hefir gengið ágætlega á þessu liðna ári. Við höfum 
haft 18 starfsfundi í heimahúsum félagskvenna. Frá febr. til maí 


118 


mánaðar loka, voru fundirnir mestmegnis málfundir, þar sem við 
ræddum ýmiskonar áhugamál, sem eru nú á dagskrá þjóðfélagsins. 
Eins og getið va r um í bréfi okkar, í fyrsta árgangi “Brautarinnar”, 
erum við í sambandi við “Citizen’s Forum”, óg þeirra málefni höfum 
við tekið til umhugsunar og umtals. Með haustinu fórum við að vinna 
að saumaskap og ýmsum öðrum hannyrðum á fundum, til undirbún- 
ings útsölu okkar í nóv. í haust sem leið, og tókst hún betur öllum 
okkar vonum. Það sama má segja um spilasamkomu okkar í febrúar, 
sem var ágætlega sótt. 

Eitt af áhugamálum félagsins er að hvetja fólk til að sækja 
islenzka kvöldskólann, er The Icelandic Canadian Club veitti for- 
stöðu í vetur. Flestar félagskonur sóttu námsskeiðið tvisvar á mánuði. 

Við höfum unnið að líknarstarfi í þarfir stríðsins, má þar til nefna, 
að félagið styrkti Rússneska hjálparfélagið með peningagjöf og fata- 
söfnun. Þá tóku konurnar þátt í fjársöfnun til styrktar “Góðra ná- 
granna” félagsskapnum. Einnig höfum við boðist til að taka þátt í 
starfi “West End Sahara Club” með því að veita forstöðu “Teen Can- 
teen”, eitt kvöld í viku á General Wolfe skólanum. Vegna þess að 
spilasamkoman okkar og útsalan tókust svo prýðilega, gátum við 
lagt ve! til kirkjunnar þetta árið og einnig tókum við góðan þátt í 
kostnaðinum við útisamkomu sunnudagaskólans. 

Aðal starf okkar teljum við þó smábarnadeildina á sunnudaga- 
skólanum, sem við höfum alla umsjón með og er okkar eftirlæti. Við 
byrjuðum skólann fyrir ári síðan, með aðeins 6 börnum, nú eru þar 
innrituð 27. Við kennum þeim ýmislegt, sem er við þeirra hæfi, með 
þeirri hliðsjón, að búa þau undir sunnudagaskólanámið, þegar þau 
eldast meira. Öll þeirra skólaáhöld, bekki og borð höfum við lagt til 
skólans. 

Stjórnarnefnd félagsins á yfirstandandi ári: Forseti, Mrs. G. Bon- 
nett, 1009 Sherburn St.; vara-forseti, Mrs. O. Pétursson, 180 Home St.; 
skrifari, Mrs. A. Asgeirson, 1050 Downing St.; féhirðir, Mrs. W. David- 
son, Ste. 17 Palliser Apts., Stradbrooke St. 

Sambands kvenfélagið ó Gimli, Man. 

Núverandi Sambandssafnaðar kvenfél. á Gimli var stofnað 8. april 
1922. Konurnar, sem gengust fyrir stofnun félagsins voru þær Mrs. 
Sigriður Þorsteinsson, Mrs. Anna Magnússon og Mrs. G. Benson. Á 
stofnfundinum voru þessar konur kjörnar í stjórnarnefnd: Mrs. Sigur- 
björg Kristjánsson, forseti; Mrs. S. Þorsteinsson, vara-forseti; Mrs. 
Anna Magnússon, skrifari; Mrs. Guðrún Olson, vara-skrifari; Mrs. H. 
Kristjánsson, féhirðir, og vara-féhirðir, Mrs. J. Thordarson. Aðrar 
konur á stofnfundinum voru þessar: Miss O. J. Jónsson, Mrs. G. Sól- 
mundsson, Mrs. C. Peterson, Mrs. Th. Magnússon, Mrs. G. Benson, Mrs. 
G. Stefánsson. Allar þessar konur eru nú ýmist fluttar burtu, eða 
dánar, nema Mrs. G. Benson, sem ennþá býr á Gimli. 

Á þessu liðna ári höfum við félagskonur unnið að ýmiskonar likn- 
arstarfi í sambandi við stríðið og tekið þátt í fjársöfnun í þarfir þess. 
Við sendum Rauða Kross félaginu peninga gjöf, styrktum með pen- 


119 


inga tillagi félög þau, er sjá um að senda böggla canadisku hermönn- 
unum handan við höfin, bæði í sjó- og fandhernum. Einnig gáfum 
við peninga til Jóns Sigurðssonar félagsins. 

Við tókum okkar þátt í hinni árlegu kaffisölu, til styrktar Johnson 
Memorial sjúkrahúsinu hér í bænum. í des. höfðum við danssam- 
komu til styrktar málefnum Kvennasambandsins og á vetrinum höfð- 
um við fleiri slíkar samkomur til arðs fyrir félag okkar. Síðastliðið 
sumar seldum við veitingar á fslendingadeginum í samfélagi við 
önnur kvenfélög hér i bænum og grendinni. 

Á árinu höfum við reynt að láta dálítið af hendi rakna, þeim til 
glaðnings og skemtunar, sem okkur hefir langað að sýna góðhug og 
samúð hér í heimahögunum. Um jólaleytið sendum við ýmsum smá- 
gjafir, sem okkur langaði að væru skoðaðar sem vinakveðjur frá fé- 
lagskonunum. Skömmu fyrir jólin brann heimili og allar eignir eins 
af flugmönnunum hér og sendum við þeim dálitla peninga upphæð 
og gengumst fyrir því, að biðja önnur félög hér í bænum að veita 
þessu fólki hjálp; var því framúrskarandi vel tekið. Um páskana 
sendum við blóm til sjúkra og dálitlar peningagjafir til annara, sem 
við vissum að kom það vel. 

1 haust sem leið, höfðum við samsæti fyrir gamla konu og gáfum 
henni rúm og ofurlitla peningaupphæð. Einnig höfðum við samsæti 
fyrir nýgift hjón, sem tilheyra okkar söfnuði og gáfum þeim brúðar- 
gjafir. 16. sept. í haust, þegar Mrs. S. E. Björnsson var kjörin æfi- 
félagi i General Alliance, fóru allar félagskonurnar í einum hóp til 
Winnipeg, til að taka þátt í athöfninni. Við héldum upp á sumar- 
daginn fyrsta í vor með því, að hafa spilasamkomu og bjóða þangað 
öllum vinum okkar og félagsfólki. 

Starfsfundir okkar eru ánægjulegir og friðsamir og þótt við séurr 
þess ekki megnugar, að vinna að neinum stórvirkjum, þá höfum við 
það þó á meðvitundinni, að félagsstarf okkar sé ekki einkis virði, ef 
okkur hefir auðnast, endruim og eins, að gleðja aðra og bera ofurlitla 
sólskinsgeisla inn til þeirra, sem skuggarnir umkringja að einhverju 
leyti hér i okkar litla umhverfi. 

Stjórnarnefnd félagsins er þessi: Forseti, K. G. Benson; skrifari, 
M. K. Johnson; féhirðir, Mrs. I. Sveinsson. 

Kristin G. Benson 


Lífið er of stórfenglegur örlagaleikur til að óttast það og of leynd- 
ardómsfult til að skilja. Joseph Conrad 

Eg heiti á ykkur, að reynast lífinu það vel að særa það ekki með 

egghvössum vopnum foréttindanna. Rupert Brooke 

Ósannindin klæðast fögrum skrautbúningi, en sannleikurinn er 
ber og nakinn. Rabindranath Tagore 


120 








